
Also available as a printed book 

see title verso for ISBN details 




Colloquial 

Swahili 



The Colloquial Series 

Series Adviser: Gary King 

The following languages are available in the Colloquial series: 



* Afrikaans 
Albanian 
Amharic 

Arabic (Levantine) 
Arabic of Egypt 
Arabic of the Gulf and 
Saudi Arabia 
Basque 
Bulgarian 

* Cambodian 

* Cantonese 

* Chinese 

* Croatian and Serbian 
Czech 

Danish 

* Dutch 

* Estonian 

* Finnish 
French 
German 
Greek 
Gujarati 

* Hindi 

* Hungarian 

* Icelandic 
Indonesian 
Italian 

* Japanese 



Korean 

* Latvian 

* Lithuanian 
Malay 

* Mongolian 

* Norwegian 
Panjabi 

* Persian 
Polish 

* Portuguese 

* Portuguese of Brazil 

* Romanian 

* Russian 

* Scottish Gaelic 
Slovak 
Slovene 
Somali 

* Spanish 

* Spanish of Latin America 

* Swahili 
Swedish 

* Tamil 

* Thai 
Turkish 
Ukrainian 
Urdu 

* Vietnamese 

* Welsh 



Accompanying cassette(s) (*and CDs) are available for the above 
titles. They can be ordered through your bookseller, or send 
payment with order to Taylor & Francis/Routledge Ltd, ITPS, 
Cheriton House, North Way, Andover, Hants SP10 5BE, UK, or 
to Routledge Inc, 29 West 35th Street, New York NY 10001, USA. 

COLLOQUIAL CD-ROMs 
Multimedia Language Courses 

Available in: Chinese, French, Portuguese and Spanish 



Colloquial 

Swahili 

The Complete Course 
for Beginners 



Donovan McGrath and Lutz Marten 



Q Routledge 

Taylor & Francis Group 



LONDON AND NEW YORK 



First published in 2003 by Routledge 
11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE 

Simultaneously published in the USA and Canada 
by Routledge 

29 West 35th Street, New York, NY 10001 

Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group 

This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2005. 

“To purchase your own copy of this or any of Taylor & Francis or Routledge’ 
collection of thousands of eBooks please go to www.eBookstore.tandf.co.uk.’ 

© 2003 Donovan McGrath and Lutz Marten 

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or 
reproduced or utilised in any form or by any electronic, 
mechanical, or other means, now known or hereafter invented, 
including photocopying and recording, or in any information 
storage or retrieval system, without permission in writing from 
the publishers. 

British Library Cataloguing in Publication Data 
A catalogue record for this book is available from the 
British Library 

Library of Congress Cataloging in Publication Data 
A catalog record for this book has been requested 

ISBN 0-203-98712-8 Master e-book ISBN 



ISBN 0-415-22161-7 (Book) 
ISBN 0-415-221625 (Tapes) 
ISBN 0-415-289475 (CD) 
ISBN 0-415-221633 (Pack) 



This book is dedicated to the memory 
of my brother Michael 



D. McG. 




Contents 



Acknowledgements ix 

Introduction 1 

1 Karibu! 9 

Welcome! 

2 Unatoka wapi? 26 

Where do you come from? 

3 Familia 44 

The family 

4 Kusafiri 61 

Travelling 

5 Safarini 79 

On the move 

6 Shambani 97 

In the countryside 

7 Ugonjwa na matibabu 113 

Sickness and medical treatment 

8 Kutembelea 132 

Visiting 

9 Kufanya utafiti wa jamii 150 

Doing social research 

10 Sherehe ya arusi 164 

A wedding celebration 




VIII 



11 Taabu za nyumbani 180 

Trouble at home 

12 Hadithi na magazeti 194 

Stories and newspapers 

13 Mawasiliano 209 

Communications 

14 Muziki wa aina mbalimbali 222 

Various kinds of music 

Key to exercises 231 

Swahili-English glossary 265 

English-Swahili glossary 281 

Language structure index 296 




Acknowledgements 



Special thanks to Ben Rawlence for helping with the audioscripts 
and Lauren Jeffs for helping with the manuscript and audioscripts. 

We would also like to express our thanks to: our teachers Sauda 
Barwani, Ridder Samsom, Thilo Schadeberg, Farouk Topan, 
friends, teachers and students at the School of Oriental and African 
Studies in London, Muhammed Said Ali and his colleagues from 
the Institute of Kiswahili and Foreign Languages in Zanzibar, 
lecturers and students from the Department of Kiswahili at the 
University of Dar es Salaam, in particular Kimizi Moshi and 
Chambala Mtumwa; Iyola Solanke and students from the Swahili 
workshop at the Community College Hackney in London, espe- 
cially David Payne for his comments on early units, and Rukiza 
Okera for his musical contribution; African Studies lecturer Femi 
Biko, Yvonne Munnichs, an anonymous reviewer for detailed 
comments and suggestions, and the editorial and production staff 
at Routledge’s Language Learning section, as well as all those who 
have helped to make this book possible. Finally, we would like to 
thank our families and beloved partners, Lauren and Nancy, for 
their love and support throughout this project. 



Donovan McGrath and 
Lutz Marten 




Introduction 



How to use this book 

Welcome to Colloquial Swahili! We hope you will enjoy working 
with this book and its audio material, and that they will help you 
to feel comfortable and happy to use Swahili - Kiswahili in Swahili 
- in a number of everyday situations. 

In order to make the most of the information offered in this 
course, you should know how it is structured. The course consists 
of fourteen units, and each unit is based on three dialogues. The 
dialogues are the heart of each unit. They describe situations and 
aspects of East African life from different points of view, and intro- 
duce the vocabulary and structures needed to talk about them. At 
the beginning of each unit, the main points of the unit are summa- 
rized. On the audio material you will find the dialogues spoken by 
Swahili speakers, and the best way to understand natural Swahili 
and to produce a reasonable copy of it yourself is to listen to the 
dialogues a number of times. For the first half of the course, up 
to Unit 7, the dialogues are translated into English. The English 
translations of the dialogues are meant to help you to understand 
both the content of the Swahili dialogue and its structure. They 
may sound strange to the English speaker at times, as we have 
tried to reveal as much as possible of the structure of the original, 
and because some Swahili expressions just don’t translate very well 
into English. After Unit 7, you will no longer need translations, as 
you will easily understand the Swahili dialogues with the help of 
the vocabulary listed after each dialogue. 




2 



Built around the dialogues, each Unit offers further, more 
detailed information, grouped under the following headings: 



Vocabulary 

All new words introduced in a dialogue are listed in the accom- 
panying vocabulary section with their English equivalents. In addi- 
tion, the most important words are included in the Glossary at the 
end of the book. 



Language points 

Some words require more explanation than given in the vocabu- 
lary, for example an indication of their cultural significance, or in 
which situation they are used. Information of this kind is given 
under Language Points. 



Language structure 

Under this heading you find explanations about the grammatical 
forms and constructions used in the dialogue. We have tried to 
make grammar explanations as clear and precise as possible, and 
to explain technical terminology whenever we use it. The grammar 
covered in the course is enough to enable you to understand and 
use a range of constructions found in everyday conversation and 
to express yourself freely. It also provides you with a solid back- 
ground for venturing further into the beauty of Swahili structure. 
To this end, try the more comprehensive treatment of Swahili 
grammar given in Swahili Grammar by E. O. Ashton, first 
published in 1944 (Longman, London). 



Language use 

In addition to the words and phrases used in the dialogues, 
Language Use sections contain useful phrases and expressions for 
the topics discussed in the unit. They provide easy access to the 
most important phrases, questions and replies you are likely to use 
in a given situation. 



3 



Exercises 

Each unit contains a number of exercises which reinforce the topics 
introduced in the dialogues. The exercises invite you to put your 
newly acquired knowledge into practice and we recommend that 
you go through them carefully before checking for the solutions 
provided in the answer key at the end of the book. 



Readings 

From Unit 4 onwards, each unit has a reading passage on a topic 
related to the one discussed in the dialogues. As the reading 
passages may contain vocabulary and structures not yet covered at 
the stage where they are found (although the key vocabulary is 
given below each reading passage), a full translation is given in the 
key to the exercises at the end of the book. 

At the end of the book, you will find, in addition to the Exercise 
Key, an index to the topics covered in the Language Structure 
sections, and two glossaries (Swahili-English and English-Swahili) 
of the most important words. The glossaries do not, of course, 
replace a real dictionary and, for a much more detailed source, 
consider using F. Johnson’s Swahili-English and English-Swahili 
dictionaries (published by Oxford University Press), the more 
recent English-Swahili Dictionary, published by the Swahili 
Research Institute of the University of Dar es Salaam (TUKI 1996), 
or, a bit later, the monolingual Kamusi ya Kiswahili Sanifu (TUKI 
1981). 

The Swahili language 

The term ‘Swahili’, for the purpose of intelligibility in English, 
refers to: 

Kiswahili = Name of the language 

Mswahili = Single member of the Swahili community 

Waswahili = Swahili people 

Uswahili = Swahili culture and ways of life 

Uswahilini = Land inhabited by the Swahili 




4 



These ‘prefixes’ (the letters before the word -swahili) and ‘suffixes’ 
(the letters after the word swahili-) that distinguish between the 
language, the people, the culture and their homeland are a char- 
acteristic of Bantu languages, the largest language group in Africa 
to which Swahili belongs. Some other Bantu languages are Gikuyu 
(giGikuyu), Luganda (oluGanda), Sotho (seSotho), and Zulu 
(isiZulu). 

Swahili is the first language of the Waswahili , the people who 
inhabit the coast and nearby islands of eastern Africa. Although 
the number of people who speak Swahili as their first language is 
estimated at around several million, the number of people who 
speak it as a second or third language runs into tens of millions. 



History and spread of the language 

The first significant expansion of the language took place in the 
ninth and tenth centuries ad which, through the development of 
shipping and trade, saw Swahili spread from its northern end (the 
Lamu Archipelago and the present Somalia border of Kenya) south- 
wards along the coast through Kenya, Tanzania and the islands 
including the Comoros, down as far as northern Mozambique. 

The second expansion occurred a thousand years later, in the 
nineteenth century, with the development of trade routes into the 
East African interior. This is when Swahili firmly became a 
language of wider communication, reaching as far as the great lakes 
and the upper Congo Basin. Christian missionaries, such as Rever- 
end Krapf and Reverend Rebman of Germany, Father Sacleux of 
France and, later. Bishop E. Steere and Reverend Canon Broom- 
field of Britain, exploited Swahili’s wider communication capabil- 
ities to spread their religion. 

The missionaries' interests in the Swahili language enabled them 
to translate the Bible and produce dictionaries and grammar books. 
During the colonial period, the Germans in Tanganyika (Tanzania) 
decided to use Swahili for their administration. Under the British 
administration after the 1914-18 war, language policy saw Swahili 
used as a medium of instruction in primary schools (English was 
used in secondary schools). In 1930 the Inter-Territorial Language 
Committee was set up and Swahili was subsequently standard- 
ized, with Kiunguja , the dialect of Zanzibar Town, succeeding over 
Kimvita, the dialect of Mombasa. However, much later, through 
the language policies of the newly independent countries, Swahili 




5 




6 



became the national language of Tanzania, and the official language 
(alongside English) in Kenya. In recent years, Uganda has endeav- 
oured to raise the standard of Swahili by implementing it into the 
school curriculum. 

Aside from Tanzania, Kenya and Uganda, Swahili-speakers may 
also be found in Burundi, Ethiopia, Malagasy, Malawi, Mozam- 
bique, Zambia, Zimbabwe, the Comoros Islands, Rwanda, Somalia, 
Sudan, and the Democratic Republic of Congo. There are also 
significant numbers of Swahili-speakers on the Arabian Peninsula, 
in the countries of Oman and the United Arab Emirates. 



Why Swahili? 

Spoken by an estimated figure of more than 50 million people, 
Swahili is one of the most widely spoken languages on the African 
continent. It is also a popular choice for people who wish to learn 
an African language. As a language, Swahili presents no serious diffi- 
culties for speakers of English who wish to learn it. Using the ‘con- 
tinental' vowel sound system, with some knowledge of the Swahili 
alphabet, the language is more or less written as it is spoken. 

Swahili is constantly being adapted by its speakers, who enlarge 
the language by including words borrowed from other languages. 
Arabic, Hindi, Gujerati, Persian and, more recently, English are 
the most noted contributors. However, there are traces of Portu- 
guese and German, not to mention the contributions made by local 
languages. This ability to borrow and adapt words from other 
languages is one of the main reasons why Swahili is so useful and 
popular. Its flexibility in accommodating new and foreign concepts 
ensures that Swahili remains a very modern language, developing 
and changing over time. 

The awareness of a rich African cultural heritage has also 
prompted African Americans to relink with their African linguistic 
heritage. Pan-Africanists encourage the study of African languages 
and often use African terms as a way of expressing their ideology. 
For example, using Swahili terminology, we have: Molefi Asante’s 
Njia (the Way), a philosophical outline of an African belief system, 
and Maulana Karenga’s Nguzo Saba (Seven Principles) and 
Kwanzaa (First Fruit), an African American holiday which starts 
on December 26. 

In the United States, it was the African Americans who headed 
the campaign to get African languages introduced into American 




7 



academia; however, students of all ethnic backgrounds now study 
African languages. Swahili is currently being taught in universities 
in Africa, Europe, America and Japan. 

People who wish to know more about African culture are 
learning the language, and in this way the Swahili language forms 
a bridge in human relations. 



Pronunciation 

Swahili words are not difficult to pronounce. As a rule of thumb, 
Swahili vowels are pronounced like continental vowels, as for 
example in Italian, German or French, while Swahili consonants 
have approximately the value of their English counterparts. The 
pronunciation of a word can in most cases easily be seen from the 
way it is written. The following chart gives you an idea of the 
sounds you will encounter when learning Swahili. The best way to 
practise pronunciation is to listen to the Swahili recorded on the 
audio material, or to listen to Swahili speakers. 



The Swahili Alphabet 



a 


/a/ 


salama 


peace 


b 


lb/ 


baba 


father 


ch 


/t|7 


chache 


few 


d 


Id/ 


dada 


sister 


dh 


Id/ 


dhambi 


sin 


e 


Id 


endelea 


continue 


f 


HI 


fanya 


make, do 


g 


/& 1 


goli 


goal 


gh 


M 


ghali 


expensive 


h 


Ihl 


habari 


news 


i 


HI 


vipi 


how 


j 


Id^l 


jina 


name 


k 


Ikl 


kazi 


work 


1 


IV 


lala 


sleep 


in 


/ml 


mama 


mother 


n 


Ini 


nzuri 


fine, well 


ny 


/Ji/ 


nyota 


star 


ng’ 


4)/ 


ng’ombe 


cow 


o 


hi 


toa 


take out 



8 



p 


/p/ 


panda 


climb 


r 


Irl 


ruhusa 


permission 


s 


Is/ 


safari 


journey 


sh 


/J7 


Shikamoo 


( Greeting ) 


t 


Itl 


teksi 


taxi 


th 


/e/ 


themanini 


eighty 


u 


/u/ 


uhuru 


independence 


V 


M 


vumbi 


dust 


w 


/w / 


vvevve 


you (sing.) 


y 


lyl 


yai 


egg 


z 


/z/ 


zamani 


time, past times 



The sounds spelled dh, gh and th occur mainly in words of Arabic 
origin and there is some variation between Swahili speakers as to 
how they are pronounced. 

The sound ng’ is a velar nasal like in English singer (and not as 
in finger). 



Abbreviations 



sing. 


singular 


e.g. 


for example 


pi- 


plural 


cfi 


confer 


nt. 


literally 


V. 


verb 


adj. 


adjective 


cont. 


continued 




1 Karibu! 

Welcome! 



In this unit you will learn: 

• how to initiate a conversation and exchange greetings 

• how to identify people in a conversation using the 'participant 
markers', ni-, u-, tu-, m- 

• about the present tense marker -na- 

• how to ask someone their name 

• how to give your name 

• how to ask someone what they are doing and how to say what 
you are doing 

• how to say goodbye 

• possessives 'my', 'your', 'our', etc. 



Dialogue 1 



Nick Braun, a German consultant working for the Tanzania— 
Zambia railway company TAZARA and Kathy Houston, an 
American overseas student, are both based in the Tanzanian city of 
Dar es Salaam. The two visitors have decided to take a short break 
from work and study to go to Zanzibar Island, fifty miles from the 
coast of Dar es Salaam. After arriving by ferry, they are now 
approaching the harbour Customs Office 



Kathy: 

Customs Officer: 
Kathy: 

CO: 

Kathy and Nick: 
CO: 



Hodi! 

Karibu! 

{After entering the office) Asante. Habari yako 
bwana? 

Nzuri. Karibuni. 

Asante. 

Hamjambo? 







10 



Kathy and Nick: 
Nick: 

CO: 

Kathy and Nick: 



Hatujambo. 

Na wewe, hujambo bwana? 
Mimi sijambo. Habari zenu? 
Nzuri. 



Kathy: 

Customs Officer: 
Kathy: 

CO: 

Kathy and Nick: 
CO: 

Kathy and Nick: 
Nick: 

CO: 

Nick and Kathy: 



May we enter? 

Welcome! Come in! 

(After entering the office) Thanks. How are 
things with you, sir? 

Fine. Welcome. 

Thanks. 

How are you both? 

We are well. 

And how about you sir? 

I am well. How are things with you? 

Good. 



Vocabulary 



Hodi 

karibu 

asante 

habari 

yako 

bwana 

nzuri 

karibuni 

Hamjambo? 

Hatujambo 

na 

wewe 

Hujambo? 

mimi 

Sijambo 

zenu 



Expression used when asking to enter a house, room, 

place, etc. 

welcome, come in 

thanks 

news 

your 

Sir, Mr 

good, fine, nice (beautiful, pretty) 
welcome (to more than one person) 

How are you? (to more than one person ) 

We are fine 
and (with, by) 
you 

How are you? (to one person) 

I, me 
I am fine 
your (pi.) 



This short dialogue, besides being your first ever Swahili dialogue, 
shows a number of words and phrases which are used when meeting 
people or when beginning a conversation. 




11 



Saying 'Hello' 



Jambo (matter) 


Hujambo? 


How are you? (to one person; lit. There is no 
matter with you?) 


Hamjambo? 


How are you? (to two or more people) 


Sijambo 


I am fine 


Hatujambo 


We are fine 


Habari (news) 


Habari? 


How is it?/How are things? (lit. News?) 


Habari gani? 


How are things?/What’s going on? (lit. News 
what sort?) 


Habari yako? 


How are you?/How are things with you? 
(lit. Your news?) 


Habari zenu? 


How are you? (to two or more people) 


Nzuri 


Good, fine 


Njema 


Good, fine 


Salama 


Peaceful 


Safi 


Great (couldn’t be better) 


Salama (lit. peaceful) 


Salama? 


How are you? 


Salama 


I'm fine. 


Karibu! 


Karibu 


Welcome 


Karibuni 


Welcome (to two or more people) 


Asante 


Thanks 


Asanteni 


Thanks (to two or more people) 



Language points 

A good answer to Habari yako? or Habari zenu? is nzuri, meaning 
‘fine’, ‘well’, or ‘good’. Nzuri can be used by and to one or many 
persons. Karibu and asante are used when speaking to one person. 




12 



whereas karibuni and asanteni are used when addressing more than 
one person, as in the English ‘Welcome to you all’ or ‘Thank you 
all’. Karibu and asante are used very often and, especially asante, 
are always good words to say. Finally, the correct forms of -jambo 
and habari depend on how many people are addressed in the ques- 
tion, and on how many people are speaking in an answer, as shown 
in the different phrases for habari and -jambo above. 

Listen to the difference between karibu and karibuni on the 
audio material. The stress in Swahili is on the last but one vowel, 
so it is karibu, but karibuni. Listen to the difference between asante 
and asanteni. 



Exercise 1 



Choose the correct reply. 





E.g. Kathy says 


Karibu! 




and Nick says 


Asante! 


1 


The CO says 


Karibuni! 




and Nick and Kathy say 




2 


Nick and the CO say 


Karibu! 




and Kathy says 




3 


Kathy says 


Karibuni! 




and Nick and the CO say 




4 


Kathy and the CO say 


Karibu! 




and Nick says 




5 


Kathy, Nick and the CO 


Karibu! 




say and you say 





Exercise 2 



Choose the correct question. 



E.g. Kathy asks 

and Nick replies 



Habari yako? 
Nzuri. 



The CO and Nick ask Hujambo? 
and Kathy replies Sijambo. 



1 CO: 

Kathy and Nick: Hatujambo. 



2 Kathy and Nick: 
CO: 



Nzuri. 



13 



3 CO: 

Kathy and Nick: Nzuri. 

4 Nick: 

CO: 

5 Kathy and Nick 
CO: 

Exercise 3 

Pretend you are three people (or find two friends). Greet each 
other using Habari yako? Habari zenu? Nzuri. Hujambo? Sijambo. 
Hamjambo? Hatujambo. Karibu. Karibuni. Asante. Asanteni. 



Sijambo. 



Asanteni. 



Language structure 



Participant markers 



The word jambo is really a noun, meaning ‘matter’, ‘affair’, but in 
the greetings above, it is used more like a verb because it is 
combined with u, m, and tu, so-called participant markers (func- 
tioning as subject concords) to show who is saying what to whom. 
H(a)-, the first part of hujambo, hajambo and hatujambo, is a nega- 
tive marker , meaning ‘not’: 



h (a) 
h - not 
ha - not 
ha - not 



+ participant marker 
+ u - you (one person) 
+ m - you (many) 

+ tu - we 



+ jambo 

+ -jambo = hujambo 
+ -jambo = hamjambo 
+ -jambo = hatujambo 



So hatujambo means literally something like ‘Not we (have) 
matter’, or ‘There is nothing the matter with us.’ In hujambo, the 
-a- of ha- ‘not’ disappears because of the following -u-. The form 
for ‘I have no matter’, sijambo, although it also has a ‘not’ in it, 
works a bit differently, and we ignore it for the moment. The partic- 
ipant marker for ‘I’ is in fact ni-: 




14 



Participant markers 

ni- I (1st person singular) 

u- you (2nd person singular) 

tu- we (1st person plural) 

m- you (2nd person plural) 

These four forms are always combined with tense markers and 
verbs (hence the little dash). They are called ‘participant markers’, 
since they help to identify the participants in a conversation - me 
and you and us and you all. People and things talked about (the 
topics of a conversation) can be identified in English by using he, 
she, they and it. This can be done in Swahili as well, but exactly 
how this works in Swahili will be explained in the next Unit. 



Dialogue 2 



While Nick and Kathy are filling out their customs declaration forms 
another Customs Officer enters the office 

1 Which of the four participant markers are used in this dialogue? 



C02: Hamjambo? 

COl, Kathy 

and Nick: Hatujambo. 

Nick: ( Noticing that this officer is much older and of a 

higher status than the first officer whom they met 
earlier) Shikamoo! 

C02: Marahaba! ( And then to the first Customs Officer) 

Habari za kazi? 

COl: Nzuri mzee, shikamoo. 

C02: Marahaba. ( Looks at Nick and says) Jina lako 

nani? 

Nick: Jina langu Nick Braun. 

C02: Habari za safari? 

Nick: Njema. 

C02: ( Turns towards Kathy) Na wewe jina lako nani? 

Kathy: Jina langu Kathy Houston. 

C02: Habari za leo? 

Kathy: Salama. 

C02 Mnafanya kazi hapa? 

Nick: Ninafanya kazi TAZARA huko Dar es Salaam. 




15 



Kathy: Na mimi ninasoma chuo kikuu. 

C02: Karibuni Unguja. 

Kathy and Nick: Asante. 

C02: Kwaherini. 

Kathy and Nick: Kwaheri. 

C02: How are you? 

COl, Kathy 

and Nick: We are well. 

Nick: (Noticing that this officer is much older and of 

a higher status than the first officer they met) 
My respects! 

C02: You’re most welcome! (And then to the first 

Customs Officer) How’s work? 

COl: Good, elder, my respects. 

C02: You’re welcome. (Looks at Nick and says) 

What’s your name? 

Nick: My name is Nick Braun. 

CO 2: How’s the journey? 

Nick: Good, 

C02: (Turns towards Kathy) And you, what’s your 

name? 

Kathy: My name is Kathy Houston. 

C02: How are you today? 

Kathy: Fine. 

C02: Are you working here? 

Nick: I'm working for TAZARA over there in Dar es 

Salaam. 

Kathy: And I am studying at the university. 

C02: Welcome to Zanzibar. 

Kathy and Nick: Thanks. 

C02: Goodbye. 

Kathy and Nick: Goodbye. 

Vocabulary 

Shikamoo My respects! (A respectful greeting to someone who is 

older or who is of a higher rank or social status; the 
historical literal meaning is 7 am touching your feet’) 
Marahaba Welcome! ( This must be used as a reply to Shikamoo: 

it is an acknowledgement of the respect given to 
someone who is older or superior) 




16 



kazi 


work 


mzee 


old man, an elder, parent 


jina 


name (pi. majina) 


lako 


your ( in reference to jina) 


nani? 


who, what person(s)? 


langu 


my (in reference to jina) 


safari 


journey(s) 


leo 


today 


-fanya 


do, make 


hapa 


here 


-soma 


read, study 


Unguja 


Zanzibar 


ndiyo 


yes, that is so, indeed 


kwaherini 


goodbye (to more than one person) 


kwaheri 


goodbye (to one person) 





Language structure 

The subject concord and verb tense 



17 



As you have no doubt noticed, three of the four participant 
markers are used in Dialogue 2, namely tu- and m- in hafujambo 
and hamjambo, and ni- in n/nafanya kazi and ninasoma, and m- 
in mnafanya kazi hapa? In the latter verbs, the participant markers 
function as subject concord and are combined with the tense 
marker -na- and the verb stem: 



Subject 


+ 


tense 


+ 


verb 




concord 




marker 




stem 




ni 


+ 


na 


+ 


soma = 


ninasoma 












(I am reading/studying) 


tu 


+ 


na 


+ 


soma = 


tunasoma 












(we are reading/studying) 


m 


+ 


na 


+ 


fanya = 


mnafanya 



(you (pi.) are doing/ 
making) 

The tense marker -na- refers to present tense, to indicate that 
events are taking place now, at the time of speaking. Most Swahili 
verbs are built in this fashion, by combining a subject concord 
(either a participant marker or a concord which will be introduced 
soon), a tense marker and a verb stem. An example of the partic- 
ipant marker for the 2nd person singular is the following: 

Unafanya nini? What are you doing? 

In answering this question, the participant marker ni- is used: 

Ninafanya kazi. I am working. 

In colloquial speech, some participant markers can be contracted 
(‘fused together’) with a tense marker. Most frequent is the case 
of ni + na = na, so that for example ninasoma becomes nasoma. 




18 



Exercise 4 

Fill in the gap. 

E.g. Unafanya nini? Mnafanya kazi. 

1 Unafanya nini? nasoma. 

2 Mnafanya nini? nafanya kazi. 

3 nafanya nini? Tunasoma chuo kikuu. 

Language use 

Asking someone their name 

Jina lako nani? What’s your name? 

Jina langu . . . My name is . . . 

Asking what somebody is doing 

Unafanya nini? What are you doing? (sing.) 

Ninafanya kazi. I’m working. 

Mnafanya nini? What are you doing? (pi.) 

Tunasoma. We’re studying. 

Saying goodbye 

Kwaheri! Goodbye, (sing.) 

Kwaherini! Goodbye all. (pi.) 

Language points 

Habari za, meaning literally ‘news of is another common form 
used in polite conversation. Like habari yako? it can be used to 
ask about someone’s well-being, but it is more specific. So habari 
za kazi? means literally ‘news of the work'. When meeting some- 
body who is travelling, you can ask Habari za safari? ‘How is the 
journey?’ The answer to this question is always positive - you can 
choose nzuri, njema, safi, or salama. 




19 



The word nani means ‘who’, but in jina lako nani? it is better 
translated as ‘what’, so the expression reads as ‘What is your 
name?’ 

Listen to the audio material for the pronunciation of njema. 



Exercise 5 

Choose the correct reply (several answers are sometimes possible; 
use many different forms). 





E.g. 


The CO asks 


Habari za safari? 






and Kathy replies 


Salama. 


1 


CO: 


Hujambo? 


Kathy: 


2 


CO: 


Habari yako? 


Kathy: 


3 


CO: 


Habari za safari? 


Kathy: 


4 


CO: 


Karibu! 


Kathy: 


5 


Kathy: Hamjambo? 


COl and C02: _ 


6 


Kathy: Habari za kazi? 


COl AND C02: _ 


7 


Kathy: Asanteni! 


COl AND C02 



Language point 

In Swahili there are many kinds of greetings, which may depend 
on the relationship between the people involved. For instance, a 
younger person or a person of a lower rank or status would greet 
their elder or superior respectfully by using the word Shikamoo 
(‘My respects' - just as Nick did in the previous dialogue); the 
reply is always Marahaba (‘Welcome’). This is the same form of 
greeting a student would use to a teacher. People of the same age 
group would be less formal in their greetings, saying for example, 
U hali gani? (‘How’s your health/state?’); often the reply is, Mzima 
(‘Well/Fine’) or Salama (‘Fine’). 

Muslims usually greet each other by saying Salaam aleikum 
(‘Peace be unto you’), and the reply is always Aleikum salaam 
(‘And peace unto you’). 




20 



Dialogue 3 

After leaving the port authorities the visitors encounter a middle- 
aged man who offers them his services as a taxi driver 




Nick: 


Shikamoo mzee! 


Man: 


Marahaba! Hamjambo? 


Nick and Kathy: 


Hatujambo. 


Nick: 


Na wewe bwana hujambo? 


Man: 


Sijambo. Habari za safari? 


Nick: 


Nzuri tu. Jina lako nani? 


Man: 


Jina langu Athumani. Karibuni! 


Nick and Kathy: 


Asante. 


Nick: 


Habari za kazi? 


Bw Athumani: 


Njema. 


Kathy: 


Je, unafanya kazi gani? 


Bw Athumani: 


Ninafanya kazi ya kuendesha teksi. 


Nick: 


Tunahitaji teksi. Tunakwenda hotelini. 


Bw Athumani: 


Njooni basi! 


Nick: 


My respects elder! 


Man: 


You’re welcome! How are you both? 


Nick and Kathy: 


We are well. 


Nick: 


And you sir, how are you? 


Man: 


I’m well. How’s the journey? 


Nick: 


Just fine. What is your name? 


Man: 


My name’s Athumani. You are both welcome! 


Nick and Kathy: 


Thanks. 




21 



Nick: 

Bw Athumani: 
Kathy: 

Bw Athumani: 
Nick: 

Bw Athumani: 



How’s work? 

Good. 

What kind of work do you do? 

I work as a taxi-driver (lit. I am doing the work 
of driving a taxi). 

We need a taxi. We’re going to the hotel. 

Well then, come on! 



Vocabulary 



gani? 

ya 

kuendesha 

teksi 

-hitaji 

(kw)-enda 

hotelini 

njooni 

basi 



what? what kind of? 
of (in relation to kazi, work) 
to drive/driving 
a taxi 

need, require (Tunahitaji: We need) 

(to) go, going 
to/at/by the hotel 

come ( said to more than one person. Also spelt njoni. 
The singular is njoo) 
so, well 



Language point 

The word basi is frequently used and is capable of conveying 
different shades of meaning depending on the context in which it 
is being used: Njooni basi!, in the dialogue above can have the 
meaning of: ‘So, come on all of you!’, or to put it another way: 
‘Well then, you all come on!’ In other circumstances it is used as 
a sign of resignation: ‘That's enough!’, ‘That will do!', ‘No more!’ 

Exercise 6 

Nick is waiting for Kathy who is looking at postcards outside a 
shop. After a while he gets impatient and asks her to move on. 
What does he say? 




Language structure 
The possessive concord 



22 



When asking about somebody’s news, habari yako? or when 
asking for somebody’s name, jina lako nani? you are combining 
the nouns habari and jina with a ‘possessive marker’ - my name, 
jina langu, is different from your name, jina lako. In Swahili, in 
contrast to English, the noun comes first and the possessive marker 
follows. The possessive stems forming possessive markers are 
shown below: 

Possessive stems 



-angu 


my 


-etu 


our 


-ako 


your 


-enu 


your (pi.) 


-ake 


his/her 


-ao 


their 



The possessive stems ‘agree’ with the noun with which they are 
used. That means that a stem is combined with a different conso- 
nant depending on the noun with which it is used. For example: 



Jina, jambo, and neno take 1- in the singular: 



jina 1-angu 
neno 1-ako 
jina 1-ake 
jambo 1-etu 
jambo 1-enu 
neno 1-ao 



my name 
your word 
his/her name 
our affair 
your (pi.) affair 
their word 



But their plural forms majina, maneno, and mambo take y-: 



majina y-angu 
maneno y-ako 
majina y-ake 
mambo y-etu 
mambo y-enu 
maneno y-ao 



my names 
your words 
his/her names 
our affairs 
your (pi.) affairs 
their words 



That is, the singular nouns jina, neno, and jambo (it’s one name, 
one word, one affair) take 1-, while the plural nouns majina. 




23 



maneno, mambo (names, words, affairs) take y-. On the other hand, 
habari, safari and kazi take y- when they are singular, but z- when 
they are in the plural. With these words, you can't tell whether 
they are singular or plural by just looking at the word - but when 
used with the possessive, the difference shows: 



Habari, safari, and kazi take y- in the singular: 



habari y-angu 
habari y-ako 
safari y-ake 
safari y-etu 
kazi y-enu 
kazi y-ao 



my news ('one news item') 

your news 

his/her journey 

our journey 

your (pi.) work 

their work 



But z- in the plural: 



habari z-angu 
habari z-ako 
safari z-ake 
safari z-etu 
kazi z-enu 
kazi z-ao 



my news (‘many news items’) 

your news 

his/her journeys 

our journeys 

your (pi.) work 

their work 



The reason for this is that jina, neno, and jambo belong to one 
group (‘class’) of nouns (the JI-MA class), while safari, habari and 
kazi belong to a different group (‘class’) of nouns (the N class). 
These classes will be discussed in more detail in Units 4 and 5. We 
will spend quite some time with the different noun classes in 
Swahili (there are eight classes in total) in the following units. 

For the moment, try to memorize the forms of jina and majina, 
and then you just have to remember that neno and jambo are like 
jina (and maneno and mambo are like majina). Similarly, if you 
memorize the forms of safari, you just have to remember that 
habari and kazi are like safari (i.e. they are words of the same 
noun class). 

The different consonants are called the possessive concord , since 
they are used with possessive stems. The possessive concord is also 
used with the ‘-a of relationship’, which we have seen already in 
habari za kazi. So it is: 



neno la Nick 
maneno ya Nick 



Nick’s word (lit. word of Nick) 
Nick’s words 




24 

safari ya Nick 


Nick’s journey 


safari za Nick 


Nick’s journeys 


Exercise 7 


Translate into English, and then translate back into Swahili: 


la jina langu 


lb majina yangu 


2a jina lako 


2b majina yako 


3a jina lake 


3b majina yake 


4a jina letu 


4b majina yetu 


5a jina lenu 


5b majina yenu 


6a jina lao 


6b majina yao 


7a habari yangu 


7b habari zangu 


8a habari yako 


8b habari zako 


9a habari yake 


9b habari zake 


10a habari yetu 


10b habari zetu 


11a habari yenu 


lib habari zenu 


12a habari yao 


12b habari zao 


Exercise 8 


Supply the correct consonant (y, z, 1) in the gaps. (2) means that 


there are two possibilities. 


in which case give both. 


1 habari _ako?/_ako? (2) 


7 habari _enu?/_enu? (2) 


2 jina _angu 


8 jambo _etu 


3 habari _a kazi?/_a kazi? (2) 9 mambo _ao 


4 majma _enu 


10 maneno _angu 


5 neno _angu 


11 jambo _enu 


6 jina _ake 


12 safari _angu/_angu (2) 


Exercise 9 


Translate into Swahili (sometimes more than one answer is 


possible): 


1 Your (pi.) affair 


11 My word 


2 Her words 


12 How’s work? 


3 My journeys 


13 Your (pi.) names 


4 Our affairs 


14 My name 


5 How’s your (pi.) news 


(pi.)! 15 How’s their news (pi.)! 




25 



6 How’s your {pi.) news 
(sing.yt 

7 My journey 

8 Our affair 

9 Your (pi . ) words 
10 Their affairs 



16 How’s his news? 

17 How’s your (sing.) 
news (pl.)1 

18 My names 

19 Our names 

20 Your (sing.) name 



Exercise 10 

Give a little speech in Swahili, using the English version below: 

Hello . . . How are you? . . . My name is ... I need a 
taxi to go to the hotel . . . How’s the work? . . . 

Thanks . . . Goodbye. 




2 Unatoka wapi? 

Where do you come from? 



In this unit you will learn: 

• the pronouns T, 'you', 'he/she', etc. 

• the copula ni 

• how to say your nationality 

• how to say where you come from and ask where someone 
comes from 

• how to ask someone where they were born and to say where 
you were born 

• how to say where you stay/reside/live 

• how to say the negative to that which is mentioned above 

• how to describe your means of transport 



Dialogue 1 

Four students, Amos, Kathy, Subira and Leo are getting to know 
each other on the campus of the University of Dar es Salaam in 
Tanzania 

1 Who are the students from overseas in this conversation? 

2 What is their country of origin? 

Amos: Mimi ni Mtanzania. Ninatoka Bukoba. Nyinyi mnatoka 

wapi? 

Leo: Mimi ni Mwingereza. Ninatoka London. 

Kathy: Mimi ni Mmarekani. Ninatoka New York. 

Subira: Ninatoka Nairobi, kwa hiyo mimi ni Mkenya. 

Amos: Bwana Leo, je, umezaliwa huko Uingereza? 

Leo: Ndiyo bwana, nimezaliwa Uingereza. Mimi ni 

Mwingereza, lakini baba yangu anatoka Afrika Magharibi 
na mama yangu ni Mwafro-Amerika. 







27 



Amos: Na wewe Bibi Kathy, umezaliwa wapi? 

Kathy: Mimi nimezaliwa Los Angeles, lakini siku hizi mimi na 

familia yangu tunaishi New York. 

Leo: Na wewe je, Bibi Subira? Mimi sijui habari zako. 

Umezaliwa Nairobi? 

Subira: Hapana. Sasa ninaishi Nairobi lakini nimezaliwa katika 
kijiji cha Tigoni. 



Amos: 

Leo: 

Kathy: 

Subira: 

Amos: 

Leo: 



Amos: 

Kathy: 

Leo: 

Subira: 



I’m Tanzanian. I come from Bukoba. Where do you come 
from? 

I’m English. I come from London. 

I’m American. I come from New York. 

I come from Nairobi, so I’m Kenyan. 

Mister Leo, were you born over there in England? 

Yes sir, I was born in England. I’m mi Englishman, but 
my father comes from West Africa and my mother is 
African American. 

And you Miss Kathy, where were you born? 

I was born in Los Angeles, however at present my family 
and I are living in New York. 

And you Miss Subira? I don’t know anything about you, 
were you born in Nairobi? 

No. Now I live in Nairobi but I was born in Tigoni village. 



Vocabulary 



mimi 

ni 

-toka 
nyinyi 
wapi? 
kwa hiyo 
je, . . .? 

-zaliwa 

huko 

lakini 

baba 

Afrika (ya) Magharibi 

mama 

bibi 



I, me (see Language structure) 
am, is, are, it is (Mimi ni Mtanzania, I am a 
Tanzanian) 
come from, out of 
you (pi. ) (see Language structure) 
where? 

therefore, thus, so 

Clarifies that a question is being asked 
be bom 

there, over there 
but, however 
father 

West Africa 
mother 

Miss, Mrs, lady (grandmother) 




28 



siku hizi 


these days 


familia 


family 


-ishi 


live, live at 


-j ua 


know (sijui, I don't know) 


hapana 


no 


katika 


in, at, into 


k, .i ■i* 


village 



Language point 

In the dialogue you may have noticed that the students address 
each other as ‘Bwana Amos’, ‘Bibi Kathy’, ‘Bibi Subira’, etc., rather 
than with just their first names as they probably would in a corre- 
sponding English conversation. The use of titles like Bwana and 
Bibi, or Mzee (introduced in the preceding unit), is much more 
common in Swahili and they are also used by young people like 
the students in this dialogue. 

Language structure 
Pronouns and the copula 

The pronouns of Swahili are: 

mimi I sisi we 

wewe you (sing.) nyinyi you (pi.) 

yeye he or she wao they 

For saying that I am something, you are something, he is some- 
thing, etc., the pronouns can be used with the ‘copula’ ni, ‘to be’, 
to say mimi ni, ‘I am’, wewe ni, ‘you are’, wao ni, ‘they are’, etc. 
Examples in the dialogue are Mimi ni Mtanzania, Mimi ni 
Mwingereza, Mimi ni Mmarekani, and Mimi ni Mkenya. 

Language use 

Saying your nationality 

Mimi ni Mwafrika I am an African 
Mswidi a Swede 

Mjapani a Japanese 




29 



Mfaransa 

Mjerumani 

Msomali 

Mhindi 



a French person 
a German 
a Somalian 
an Indian 



Language structure 



The M-WA noun class 



When the students say who they are, they all use words beginning 
with the letter M. Amos, for example, is M-tanzania, a Tanzanian. 
Other words in this group are: 



mtoto 


child 


mgeni 


guest 


msichana 


girl 


mvulana 


boy 


mtu 


person 


mwalimu 


teacher 


mwanafunzi 


student 



and of course the words for the nationalities introduced above, e.g. 
Mswidi. When followed by a vowel, the m- becomes mw-, as in 
Mwafrika, mwalimu, or mwanafunzi. All these words make their 
plural by exchanging M- for Wa-: 



Watanzania 

Wajapani 

Waafrika 

watoto 

walimu* 

wanafunzi* 

Sisi ni wageni. 
Nyinyi ni wasichana. 
Wao ni watu. 

*In these two forms the two 



Tanzanians 

Japanese people 

Africans 

children 

teachers 

students 

We are guests. 

You are girls. 

They are people, 
a's are shortened to one a. 



The plural ‘boys’ is thus wavulana, and ‘people’ are watu. This class 
of nouns is the ‘human’ class, or as we will call it, the 
‘M-WA class’. There are eight of these classes in Swahili and you 
will have to learn which noun belongs to which class - not only to 
make the right plural, but also because other words in the sentence 




30 



change (slightly) depending on the class of the noun, as we have 
already seen with the possessive marker in the last unit. The con- 
cord of the M-WA class is a- in the singular, and wa- for plural. 
These are placed before the tense the marker and/or the beginning 
of the verb: 



Mkenya anatoka Nairobi. 

The Kenyan (he) comes from Nairobi. 

Wakenya wanatoka Kenya. 

The Kenyans (they) come from Kenya. 

Msichana anatoka Chicago. 

The girl comes from Chicago. 

Wasichana wanatoka Mbeya. 

The girls come from Mbeya. 

When used without a noun, a- means simply ‘he’ or ‘she’, and wa- 
means ‘they’ - meaning that whoever exactly is meant, he, she, or 
they are living beings: 



Anaishi Nairobi. 

She/he lives in Nairobi. 

Wanatoka Ujerumani. 

They come from Germany. 



The nominal prefix m- is a syllable, so it is M-hindi, M-faransa, 
etc. Listen carefully to the speakers on the audio material. 

There is no expression for ‘the’ or ‘a’, known as the ‘definite’ 
or ‘indefinite article’ in Swahili. Mwafrika, for example, can mean 
either the African or an African. 

When used with an M-WA noun, the possessive marker (cf. Unit 
1, Dialogue 3) is formed with the possessive concord w-, for both 
singular and plural: 



mtoto wangu 
mgeni wetu 
mvulana wake 

watoto wangu 
wageni wenu 
wavulana wao 



my child 
our guest 
her/his boy 

my children 
your (pi.) guests 
their boys 




31 



Language use 



Saying where you come from 



Ninatoka 



Uingereza I come from 


England 


Marekani 


America 


Uholanzi 


Holland 


Ujerumani 


Germany 


Ngazija 


the Comoros 


Ulaya 


Europe 


New York 


New York 


London 


London 


Ubelgiji 


Belgium 


Msumbiji 


Mozambique 


Rumi (or Roma) 


Rome 


Kanada 


Canada 



Asking where someone comes from 



Unatoka wapi? 
Mnatoka wapi? 
Anatoka wapi? 
Wanatoka wapi? 



Where do you (sing.) come from? 
Where do you (pi.) come from? 
Where does s/he come from? 
Where do they come from? 



Asking someone where they were born 



Umezaliwa wapi? 
Mmezaliwa wapi? 
Amezaliwa wapi? 
Wamezaliwa wapi? 



Where were you born? 
Where were you (pi.) born? 
Where was s/he born? 
Where were they born? 



Saying where you were born 



Nimezaliwa Paris 

Unguja 
Ujerumani 
Los Angeles 
Hong Kong 



I was born in Paris 

Zanzibar 
Germany 
Los Angeles 
Hong Kong 




32 



Exercise 1 

How would you say the following in English? 

1 Mimi ni Mwingereza. 

2 Ninatoka Uingereza. 

3 Nimezaliwa Uingereza. 

4 Unatoka wapi? 

5 Umezaliwa wapi? 

And how would you say the following in Swahili? 

6 Amos comes from Bukoba. 

7 Leo comes from London. 

8 Kathy comes from New York. 

9 Where do you (pi.) come from? 

10 Where do they come from? 

Exercise 2 

Lill in the gaps with the correct singular or plural form. 

E.g. Mtanzania Watanzania 

1 Mtoto 

2 Mfaransa 

3 

4 Msichana 

5 

Exercise 3 

Habari zako? Give some details about yourself: your name, where 
you were born and your nationality. Listen again to Dialogue 1. 
An example is provided in the answer key. 



Waingereza 



Wageni 




33 



Dialogue 2 



As they become better acquainted the students ask each other further 
details about their lifestyles 



1 Who among the students lives off campus? 

2 Do any of the students in this conversation share accommoda- 
tion? 

Leo: Bwana Amos, wewe unakaa wapi? 

Amos: Ninakaa Mwenge, nje kidogo ya eneo la chuo kikuu. 

Leo: Si mbali na hapa chuo kikuu. Je, unakwenda kwa miguu? 

Amos: La, ninakuja hapa kwa daladala. Na wewe, unakaa wapi? 

Leo: Mimi ninakaa hapa hapa chuo kikuu katika Bweni la 

Nne. 

Amos: Kwa bahati wewe unaweza kufika darasani kwa miguu. 

Na wewe, Bibi Subira, unakaa wapi? 

Subira: Ninakaa hapa chuo kikuu katika Bweni la Tatu. Bibi 
Kathy pia anakaa Bweni la Tatu. 

Amos: Basi mnaishi pamoja! 

Kathy: Hapana. Sisi tunaishi kwenye jumba moja tu. 



Leo: Mr Amos, where do you live? 

Amos: I live in Mwenge, just outside the campus. 

Leo: It’s not far from the university. Do you come on foot? 

Amos: No. I come here by daladala. And where are you staying? 

Leo: I am staying right here at the university, in Hall Four. 

Amos: Fortunately you can come to class on foot. And you, Miss 

Subira, where are you staying? 

Subira: I’m staying here at the university in Hall Three. Miss Kathy 
is also staying in Hall Three. 

Amos: So you live together ! 

Kathy: No. We just live in the same building. 



Vocabulary 



-kaa 

nje 

kidogo 
eneo la 
chuo kikuu 
si 



sit, stay, reside at, inhabit 

outside 

a little, a bit 

region (of), area (of) 

university 

it (Mwenge) is not 




34 



mbali na 

hapa 

-weza 

(kw)-enda 

mi guu 

-fika 

la 

(ku)-ja 

daladala 

bweni 

bahati 

darasa 

pamoja 

jumba 

moja 

tu 



far from 

here (hapa hapa, right here in this place/spot) 
can, be able, be capable 
go, walk 

feet, legs (sing, rnguu) 

arrive, come to 

no (same as hapana in replies) 

(to) come 

local minibus (see the following Language point) 
dormitory/hall of residence (Bweni la Nne/Tatu = 
Hall Four/Three) 

luck, chance, fate (kwa bahati, luckily, fortunately) 
classroom, lesson, class period (darasani, at/in/to/ 
from the classroom) 
together 
building 
one 

only, just 



Language point 

Daladala, so-named since at the 
time they charged a fare of one 
dala, five Tanzanian shillings. 
These are small, private mini- 
buses that operate in the large 
towns in Tanzania. This type 
of bus service is often found in 
various African countries and is 
sometimes given a name, for 
example, in Kenya these buses a 




called matatu. 



Language use 

Saying where you stay/reside 

Ninakaa kwenye Chuo kikuu 

I am staying at the university 

kwenye jumba kubwa 

I am residing in/at a big building 



35 



Ninakaa katika nyumba nzuri 

I am residing in a fine house 

katika nyumba ndogo 

I am staying in a small house 



or 



Ninakaa hotelini 

nyumbani 
kijijini 
mj ini 



I am staying at a hotel 
I am staying at home 
I am living in a village 
I am living in town 



Language structure 
Talking about locations 

Above you will notice that there are two ways of referring to a loca- 
tion: using the preposition kwenye (‘at, in, on’) or katika (‘at, in, 
into, inside of’), or the use of the suffix -ni. Both mean ‘at/near/in/on 
somewhere’, depending on context. Katika and kwenye are used 
when the noun is followed by a word modifying it (i.e. giving more 
information about it), for example a possessive or an adjective: 

Ninakaa hotelini. 

I am staying at/in a hotel. 

Ninatoka hotelini. 

I am coming from the hotel. 

Ninakaa katika hoteli yake. 

I am staying at/in his hotel. 

Ninakaa kwenye hoteli nzuri. 

I am staying at/in a nice hotel. 

As you can see from the third example, hoteli is an N-class noun 
(note the form of the possessive yake). Like possessives, adjectives 
like nzuri follow the noun in Swahili. 

The ending -ni turns nouns into locations. It can be added to 
almost any noun, with the exception of living creatures. Names of 
countries, towns and villages do not take the -ni ending since the 
‘locative’ meaning is already clear from the noun: 




36 



Ninakaa Nairobi. 

I live in Nairobi. 



Msichana anakaa Uingereza. 

The girl lives in England. 

Ninatoka Arusha. 

I come from Arusha. 

Some exceptional, usually borrowed, nouns also do not take -ni 
even if they are used in a locative sense. These include sinema and 
posta: 

Ninatoka sinema. 

I am coming from the cinema. 

Ninatoka posta. 

I am coming from the post office. 

You will find that speakers vary the nouns they use with or without 
the -ni. For example, hospitali, ‘hospital’, and maktaba, ‘library’, 
(from Arabic) are heard in the locative sense, while other speakers 
would use hospitalini and maktabani in these contexts. 

As mentioned earlier, the stress in a Swahili word is placed on 
the last but one (penultimate) vowel. Therefore, with the addition 
of the -ni suffix the stress is moved further along the word, for 
example (these examples are included on the audio material): 

hoteli -» hotelfni 

nyumba -> nyumbani 



Language use 



Saying where you live 



Ninaishi Mombasa 



Tanzania 
Marekani 
kwenye hoteli 
hotelini 

kwenye jumba kubwa 
kwenye nyumba nzuri 
nyumbani 



I live in Mombasa 
I live in Tanzania 
I live in America 
I live in a hotel 
I live in a hotel 
I live in a big building 
I live in a fine house 
I live at home 



37 



Describing your means of transportation 



Ninakuja kwa miguu 
kwa daladala 

Ninakwenda kwa miguu 
kwa daladala 
kwa basi 
kwa gari 
kwa treni 



Exercise 4 



I come on foot 
I come by minibus 

I travel on foot 
I travel by minibus 
I travel by bus 
I travel by car 
I travel by train 



Answer these questions in Swahili: 

1 Unatoka wapi? 

2 Sasa unakaa wapi? 

3 Umezaliwa wapi? 

4 Mimi ni Mtanzania, wewe ni . . . ? 

5 Familia yako wanaishi wapi? 



Exercise 5 

Say in Swahili: 

1 A German 

2 An African 

3 A Japanese 

4 I am an American 



Exercise 6 



Complete the sentences with the appropriate word from the list. 
The first one has been answered for you. 



Mwingereza 

Waingereza 

Mfaransa 

Wafaransa 

Mwafrika 

Waafrika 



Mchina 

Wachina 

Mjerumani 

Wajerumani 

Mmarekani 

Wamarekani 



1 Nimezaliwa Uingereza kwa hiyo mimi ni Mwingereza. 




38 



2 Amezaliwa Afrika kwa hiyo yeye ni 

3 Wamezaliwa Uchina kwa hiyo wao ni 

4 Umezaliwa Ufaransa kwa hiyo wewe ni _ 

5 Tumezaliwa Marekani kwa hiyo sisi ni 

6 Mmezaliwa Ujerumani kwa hiyo nyinyi ni 



Dialogue 3 

It seems that some of the information the students shared among 
themselves has been forgotten during their con versation, so they need 
to get things straight 

1 Amos is confident that he has not forgotten what he was told, 
but what does Subira think? 

2 Amos is a little concerned about their inability to remember 
what they have told each other about themselves. Why? 

Subira: Eti Bibi Kathy, je, wewe ni Mwingereza? 

Kathy: Hapana, mimi si Mwingereza. Mimi ni Mmarekani. 

Subira: Samahani. Nimesahau habari zako. Unatoka sehemu 

gani? 

Kathy: Ninatoka New York, lakini nilizaliwa katika jiji jingine, 

Los Angeles. 

Subira: Ndiyo, ndiyo. Sasa ninakumbuka. 

Amos: Hebu Bibi Subira mimi sisahau habari zako. Wewe ni 

Mkenya, tena umezaliwa Nairobi na sasa unaishi katika 

kijiji- 

Subira: Hapana bwana, siyo! Umeshindwa kukumbuka habari 

zangu zote. Kweli mimi ni Mkenya lakini sikai kijijini. 
Nimezaliwa kijijini, lakini siku hizi ninaishi mjini Nairobi. 
Kathy: Bwana Leo, wewe na Bwana Amos mnakaa pamoja 

kwenye Bweni la Nne au siyo? 

Leo: Umekosea bibi. Hatuishi pamoja. Mimi ninakaa hapa 

hapa chuo kikuu, bali mwenzetu, Bwana Amos, anakaa 
Mwenge. 

Amos: Jamani! Inaonekana kwamba hatukumbuki habari zetu. 

Ninatumai tunaweza kukumbuka masomo yetu! ( Wote 
wanacheka /) 

Subira: Hey there Miss Kathy, are you British? 

Kathy: No, I’m not British. I am an American. 




39 



Subira: I’m sorry. I’ve forgotten about you. What part do you 

come from? 

Kathy: I come from New York, but I was born in another city, 

Los Angeles. 

Subira: Yes indeed. Now I remember. 

Amos: Hey Miss Subira, I don ’t forget what you said. You are 

Kenyan, and what’s more you were born in Nairobi, and 
now you’re Jiving in a village. 

Subira: No sir, that’s not it! You have failed to remember every- 

thing about me. True, I am Kenyan but I don’t live in a 
village. I was born in a village, but nowadays I live in 
town, in Nairobi. 

Amos: Thanks a lot for reminding me miss. 

Kathy: Mr Leo, aren’t you and Mr Amos living together in Hall 

Four? 

Leo: You’re wrong there, miss. We don’t live together. I am 

living right here at the university, on the other hand our 
companion, Mr Amos, is livitig in Mwenge. 

Amos: My goodness! It seems that we don’t remember what we 

said to each other. I hope we can remember our studies! 
(They all laugh!) 



Vocabulary 



eti 

si 

samahani 

-sahau 

sehemu 

jiji 

-kumbuka 

hebu 

siyo 

-shindwa 

zote 

kweli 

sikai 

-kosea 

hatuishi 



(to get attention) listen here 

am not, are not, isn’t (see Language structure) 

excuse me, I’m sorry 

forget 

part, section, portion 

city (jiji jingine, another city) 

remember, recall 

an expression used to draw attention (also ebu, 

‘Look here!’, ‘Listen!’, ‘Hey there!’) 
it is not so, no 
be beaten, fail 

all (in reference to habari, news) 
true 

I don’t live/stay (from -kaa, live/stay, see Language 
structure) 

make an error, be mistaken, be wrong 

we don’t live (from -ishi, live, see Language structure) 




40 



siyo? 

bali 

Jamani! 

inaonekana 

kwamba 

hatukumbuki 

-tumai 

masomo 

wote 

-cheka 



is it not so? 

on the contrary, rather, but, however 
'Listen here!’, ‘Hey there!’, ‘What a pity!’ ( when sad), 
‘My goodness!’ ( when surprised ) 
it seems, it appears 
that 

we don’t remember (from -kumbuka, remember) 

hope, expect ( also -tumaini) 

studies 

all 

laugh 



Language use 



Saying who you are not 



Mimi si Mfaransa 
Mwitalia 
Mwislamu 
Mkristo 



I’m not a French person 
I'm not an Italian 
I’m not a Muslim 
I’m not a Christian 



Saying where you do not come from 



Sitoki 



Marekani 
Uingereza 
Afrika 
Bara Hindi 



I don’t come 
I don’t come 
I don’t come 
I don’t come 



from America 
from England 
from Africa 
from India 



Saying where you do not iive/stay 



Siishi Ulaya 

Ujerumani 
kwenye jiji kubwa 

jijini 

kwenye nyumba 
nzuri 
nyumbani 



I don’t live in Europe 
I don’t live in Germany 
I don’t live in a big city 
I don’t live in a city 
I don’t live in a nice house 

I don’t live at home 




41 



Sikai kwenye hoteli I don’t stay at a big hotel 

kubwa 

hotelini I don’t stay at a hotel 

kwenye mji mkuu I don’t stay in the capital city 
mjini I don’t stay in town 



Language structure 

The negative copula and the negative 
present tense 

The negative counterpart of the copula ni, ‘be’, is the negative 
copula si, ‘be not’. Like ni it can be used with any noun: 

Mimi ni Mwafrika. 

I am an African. 

Wewe si Mwafrika. 

You are not an African. 

Amos si Mwingereza, ni Mtanzania. 

Amos is not an Englishman, he’s a Tanzanian. 

Kathy na Subira si walimu, ni wanafunzi. 

Kathy and Subira are not teachers, they are students. 

The negative present tense , the counterpart to the present tense in 
-na-, is formed with the negative marker before the subject concord 
(either a participant marker or a noun class concord) and verb 
stem, and by changing the final vowel of the verb stem to -i (the 
1st person singular has a special form for the negative marker, for 
which see below): 



Negative 

marker 


+ 


Subject 

concord 


+ 


Verb 

stem 

(with 


h 


+ 


u 


+ 


toki 


h 


+ 


a 


+ 


toki 


ha 


+ 


m 


+ 


toki 


ha 


+ 


tu 


+ 


toki 


ha 


+ 


wa 


+ 


toki 




42 



hutoki you don't come from 

hatoki s/he doesn’t come from 

hamtoki you (pi.) don’t come from 

hatutoki we don't come from 

hawatoki they don’t come from 
Note that with -u- and -a- the negative marker is only h-. 

The negative present tense for the 1st person singular (when a 
person speaks of herself or himself) is irregular, since the negative 
marker and subject concord are ‘fused’ into si-: 

sitoki I don’t come from 

A special set of verbs are verbs of Arabic origin, which do not 
have a verb stem ending in -i. They simply take the negative marker 
and subject concord. These verbs can generally be spotted by their 
final vowel; while verbs of Bantu origin end in -a, verbs of Arabic 
origin may end in any vowel. A quick glance at the vocabulary list 
of Dialogue 3 reveals that there are three verbs of Arabic origin: 
-sahau, -tumai, and -ishi. They form negatives such as the following; 

sisahau I don’t forget 

hatusahau we don't forget 

hutumai you (sing.) don't expect/hope 

hamishi you (pi.) don’t live 

Monosyllabic verbs 

Another set of exceptional verbs are the so-called monosyllabic 
verbs. These include -ja, ‘come’, -la, ‘eat’, and -nywa, ‘drink’, as 
well as -enda, ‘go, walk’, and -isha, ‘finish’. These verbs are special 
because they sometimes take a ‘stem marker’ -ku- to form a tensed 
verb. Thus in the present tense, monosyllabic verbs are formed 
with -ku-, while they do not take -ku- in the negative present tense; 

Present tense Negative present tense 

ninakula I am eating sili I am not eating 

tunakunywa we are drinking hatunywi we are not drinking 

wanakwenda they are going hawaendi they are not going 

unakuja you are coming huji you are not coming 




43 



Exercise 7 

Match the nationals in the left hand column with their countries 
in the right hand column. 

1 Mholanzi (a) Marekani 

2 Mrusi (b) Bara Hindi 

3 Mkanada (c) Ugiriki 

4 Mreno (d) Habeshi/Uhabeshi 

5 Mhabeshi (e) Urusi 

6 Mgiriki (f) Uholanzi 

7 Mhindi (g) Ureno 

8 Mmarekani (h) Kanada 

Exercise 8 

Which three are the odd ones out? 

Mkenya Msichana Mtanzania Mwarabu 

Mtoto Mfaransa Mvulana Mswidi 

Mjapani Mjerumani Msomali 

Exercise 9 

Fill in the gaps: 

Subira: Bwana Leo, unakaa Mwenge? 

Leo: Hapana, Mwenge. Ninakaa hapa chuo kikuu. 

Subira: Kathy na Amos wanatoka Chicago? 

Leo: La, Chicago. Kathy New York, lakini 

Amos Bukoba. 

Leo: Je, Kathy amezaliwa Nairobi, kwa hiyo yeye 

Mwafrika? 

Subira: Hapana, Bwana Amos na mimi Afrika kwa hiyo 

sisi ni . Bi Kathy hatoki Afrika, kwa hiyo yeye 

Mwafrika. 




3 Familia 

The family 



In this unit you will learn: 

• how to talk about your marital status 

• the perfective and negative perfective tense 

• the possessive copula -na 

• how to talk about your children 

• how to count 

• the names of family members 



Dialogue 1 



Some people making new acquaintances 

1 What is the difficulty being faced by Ibrahim? 

2 In this conversation who is married? 



Ibrahim: 

Mariamu: 

Ibrahim: 

Mariamu: 

Ibrahim: 

Mariamu: 

Ibrahim: 



Je, umeolewa? 

Ndiyo, nimeolewa. 

Je, mna watoto? 

Ndiyo, tuna watoto watatu; wote ni wavulana. Na 
wewe bwana, umeshaoa? 

Ndiyo nimeoa, lakini mimi na mke wangu tumeten- 
gana. 

Pole bwana. 

Asante. Labda tutaweza kurudiana. Mimi sitaki kutoa 
talaka. 



(Ibrahim then turns his attention towards the other person in this 
small group, a young woman called Subira) 

Ibrahim: Eti Bibi Subira, umeshaolewa? 







45 



Subira: La, bado sijaolewa bwana, lakini nina mchumba. 

Anaitwa Yusufu. Ninataka kuolewa baada ya kumaliza 
masomo yangu. 

Ibrahim: Je, mnategemea kufunga ndoa lini? 

Subira: Jamaa zetu wameshafanya mipango yote ya arusi, kwa 

hiyo tunategemea kufunga ndoa mwishoni mwa 
mwaka huu Inshallah! 



Ibrahim: 

Mariamu: 

Ibrahim: 

Mariamu: 

Ibrahim: 

Mariamu: 

Ibrahim: 



Are you married? 

Yes, I am married. 

Do you have any children? 

Yes, we have three children, all are boys. And you sir, 
are you already married? 

Yes, I’m married, but my wife and I have separated. 
I’m sorry sir. 

Thanks. Perhaps we’ll be able to get back together 
again. I don’t want a divorce (lit. I don’t want to issue 
a divorce). 



(Ibrahim turns to Subira) 



Ibrahim: 

Subira: 



Ibrahim: 

Subira: 



Miss Subira! Are you already married? 

No, I’m not married, but I have a fiance. He’s called 
Yusufu. I want to get married after completing my 
studies. 

When do you expect to get married? 

Our families have already made all the wedding 
arrangements, so we expect to get married at the end of 
this year. God willing! 



Vocabulary 




-olewa 


be married 


mna 


you (pi.) have (m + na) 


tuna 


we have (tu + na) 


watatu 


three (in reference to children as in tuna watoto, 




we have three children) 


-mesha- 


already (see Language structure below for further 




explanations concerning this tense marker) 


-oa 


marry 


mke 


wife 


-tengana 


be separated 




46 



pole 


my sympathy 


-rudiana 


reunite with, return to, go back to 


sitaki 


I don’t want 


talaka 


divorce 


bado 


not yet (still) 


mchumba 


fiance(e) 


-itwa 


be called 


baada ya 


after 


-tegemea 


expect, anticipate, rely on, count on 


-funga 


tie up, close, lock (imprison, fast from food, 
win a game, cease child-bearing) 


ndoa 


marriage (-funga ndoa, get married, ‘tie the 


lini? 


when? 


jamaa 


family, relatives 


arusi 


wedding ( also harusi) 


mvvishoni mwa 


at the end of 


Inshallah! 


God willing! 



Language point 

In Swahili, it is said a man marries and a woman is taken in 
marriage, that is, a woman is being married, hence we have two 
slightly different constructions when Ibrahim and Mariamu ask 
each other about their marital status. 



Language use 



Talking about your marital status 



Nimeoa 

Nimeofetva 

Sijaoa 

Sijaolewa 

Mimi ni mtalaka 



I am married (man) 

I am married (woman) 

I am single (man - lit. I have not yet 
married) 

I am single (woman - lit. I have not yet 
been married) 

I am divorced (man or woman - lit. I am a 
divorced person) 




Talking about your partner 



47 



Mume wangu jina lake . . . 
Mke wangu jina lake . . . 
Mchumba wangu jina lake . . . 

Mume wangu anaitwa . . . 

Mke wangu anaitwa . . . 
Mchumba wangu anaitwa . . . 

Mume wangu ni Msomali. 
Mke wangu ni mwalimu. 



My husband’s name is . . . 
My wife’s name is . . . 

My fiance(e)’s name is . . . 

My husband is called . . . 
My wife is called . . . 

My fiance(e) is called . . . 

My husband is a Somalian. 
My wife is a teacher. 



Language structure 

The perfective and the negative 
perfective tense 

With the verb -olewa, ‘be married’, Ibrahim uses the tense marker 

-me-: 

Subject tense verb 

concord marker stem 

u me olewa umeolewa (you are married) 

Maybe you have noticed that -me- has already been used with 
-zaliwa in Unit 2. The -me- is the marker of the perfective tense. 
The perfective tense indicates that an event has happened in the 
past, but that the result of that event is still enduring (in English, 
this is often expressed by the present perfect, e.g. ‘I have broken 
my leg’) - thus, a wedding is an event involving preparations, nego- 
tiations, relatives, friends and food, the enduring result of which is 
the state of being married. Thus, Umeolewa? means ‘Are you 
married?’ 

In Unit 2, Leo asks Amos, Unakwenda kwa miguu?, meaning 
whether Amos usually comes to the university on foot, these days. 
In contrast, Umefika kwa miguu? would mean, ‘Have you come 
on foot (to where you are now)?’ - the result of arriving is to be 
somewhere. 




48 



The tense marker -mesha- (sometimes also -mekwisha- is heard) 
adds ‘already’ to the meaning of -me-: Nimeshafika and Nimek- 
wishafika both mean ‘I have already arrived.’ 

The opposite of saying that something has already been done is 
expressed with the tense marker -ja- and the negative marker 
discussed in Unit 2, which together form the negative perfective 
tense : 



Negative 


Subject 


Tense 


Verb 




marker 


concord 


marker 


stem 






si 


ja 


fika 


sijafika (I have 
not yet arrived) 


h 


u 


ja 


fika 


hujafika (you have 
not yet arrived) 


h 


a 


ja 


fika 


hajafika (s/he has 
not yet arrived) 


ha 


tu 


ja 


fika 


hatujafika (we have 
not yet arrived) 


ha 


m 


ja 


fika 


hamjafika (you have 
not yet arrived) 


ha 


wa 


ja 


fika 


hawajafika (they have 
not yet arrived) 



With respect to marital status and the bearing of children, Swahili 
speakers do not usually give a definite negative answer, but rather 
use the negative perfective with the meaning of ‘not yet’. Thus 
when Subira is asked whether she is married, she replies: bado 
sijaolewa, ‘I'm not (yet) married’, therefore implying that the 
action may yet take place - as one is expected to marry and bear 
children. Likewise, this tense is usually used in all other situations 
where an action may yet take place, for example, using the verbs 
-soma, ‘read’, ‘study’ and -tengana ‘be separated’: 

Umesoma? Sijasoma. 

Have you read? I haven't yet read. 

Mme tengana? Hatujatengana. 

Have you (pi.) separated? We haven’t separated yet. 

Both answers above imply an expectation that the action may take 
place at a later time or date. However, if it is clear that the action 
will not take place, the past negative tense (-ku-) is used. The use 
of this tense will be explained in Unit 7. 




49 



The word bado is often associated with the negative perfective 
tense. With a negative verb the word bado means ‘not yet’, as in 
the conversation above when Subira answers: bado sijaolewa, ‘No 
I am not yet married.’ On the other hand, bado with an affirma- 
tive verb has the meaning of ‘still’, for example: Bado ninafanya 
kazi, I am still working.’ 



Exercise 1 



Listen again to Ibrahim in Dialogue 1 talking about his marital 
status and then tick the right boxes. 



Ibrahim ni mtalaka □ mume □ 

Ana mke □ mama D 

Ameolewa □ Hajaolewa □ 



mchumba D 
mchumba D 
Ameshaoa □ 



Exercise 2 

How would you say the following in Swahili? 

1 My name is Peter. I am single. 

2 My wife is called Karen. 

3 My husband is called Shabaan. 

4 Are you married (to a woman)? 

5 Yes, I am married (replied by a woman). 

6 I am not yet married (said by woman). 



Language structure 
The possessive copula 

The copula ni (see Unit 2, Dialogue 1) and the negative copula si 
(see Unit 2, Dialogue 3) are used for saying that somebody or 
something is/are something, for example Ibrahim ni mume, 
‘Ibrahim is a husband.’ For saying that somebody or something has 
something, the possessive copula is used. It is formed with the 
subject concord combined with -na: 



nina 


1 have 


tuna 


we have 


una 


you (sing.) have 


mna 


you (pi.) have 


ana 


she/he has 


wana 


they have 



50 



To say that somebody/something does not have, -na is combined 
with the negative marker and subject concord: 



sina 


I don’t have 


hatuna 


we don't have 


huna 


you (sing.) don’t 
have 


hamna 


you (pi.) don’t have 


hana 


she/he doesn’t 
have 


hawana 


they don’t have 



Thus, Subira ana mchumba, but hana watoto (bado) - ‘Subira has 
a fiance, but no children (yet).’ 



Exercise 3 

What were the questions to the following answers? 

1 Nimeolewa. 

2 Ndiyo, tuna watoto watatu. 

3 Tunategemea kufunga ndoa mwishoni mwa mwaka huu. 

4 Ndiyo, nimeshaoa. 



Exercise 4 

Answer kweli (‘true’) or si kweli (‘false’): 

1 Watoto wa Mariamu ni wavulana. 

2 Ibrahim anataka talaka. 

3 Ibrahim na mke wake hawajatengana. 

4 Subira ameshaolewa. 

5 Subira ana mchumba. 



Exercise 5 

Habari Zake 

Say in Swahili what Subira says about herself - refer to Dialogue 
1 of this unit. 




Dialogue 2 



A friendship develops between Subira and Mariamu, and some 
months later Subira decides to invite Mariamu, her husband Juma, 
and their three sons to her wedding. At the wedding reception the 
couples are engaged in a conversation 



Mariamu: 



Yusufu: 

Juma: 

Mariamu: 



(To Subira’ s husband) Bwana Yusufu, hawa ni wana 
wetu watatu. Huyu ni mkubwa, anaitwa Hadji. Ana 
miaka kumi. Na huyu mwingine ni wa pili, anaitwa 
Saleh. Ana miaka minane. Na huyu mdogo ni wa tatu, 
anaitwa Jumanne. Ana umri wa miaka sita tu. 

Ee, Hadji ni mrefu kama baba yake. 

Ndiyo, lakini yeye na babu yake wanafanana sana. 

Na Saleh yeye anafanana na kaka yangu. Naye 
Jumanne anafanana na mjomba wangu, lakini ana 
tabia kama bibi yake. 



Mariamu: (To Subira’s husband) Mr Yusufu, these are our three 

sons. This one is the eldest, he is called Hadji. He’s ten 
years old. This other one is the second, he is called 
Saleh. He’s eight years old. And this little one is the 
third, he’s called Jumanne. He’s just six years of age. 




52 



Yusufu: 

Juma: 

Mariamu: 



I see, Hadji is tall like his father. 

Yes, but he and his grandfather look very much alike. 
And Saleh looks like my brother. As for Jumanne, he 
looks like my maternal uncle but he has his grand- 
mother’s personality. 



Vocabulary 




hawa 


these (persons) 


wana 


one’s own children (sing, mwana) 


watatu 


three (in reference to wana wetu, our three children) 


mkubwa 


big, large; elder, superior (m + kubwa) 


huyu 


this (person) 


miaka 


years (sing, mwaka) 


mwingine 


other (person) (also: mwengine) 


vva pili 


the second, next 


mdogo 


little, small: young (m + dogo) 


vva tatu 


the third 


umri 


age 


mrefu 


tall, long (m + refu) 


babu 


grandfather 


-fanana 


be alike, be similar 


sana 


very, very much 


kaka 


elder brother 


naye 


and he (na + ye(ye)) 


mjomba 


maternal uncle 


tabia 


nature, character 


bibi 


grandmother (Mrs, Miss, Lady) 



Language use 

To say you have children 



Nina mtoto/mwana I have a child 
Tuna watoto/wana We have children 




53 



To say how many children you have 

Nina mtoto mmoja I have one child 
Nina watoto wawili I have two children 
Tuna watoto watatu We have three children 
Tuna watoto wanne We have four children 

To say you don't have any children 

Sina watoto I don’t have children 

Hatuna watoto We don’t have children 



Saying someone's age 

Ana mwaka mmoja 

S/he is one year old (lit. s/he has one year) 

Ana miaka minane 

S/he is eight years old 

Ana umri wa mwaka mmoja 

S/he is one year of age 

Ana umri wa miaka minane 

S/he is eight years of age 

Mwana wangu ana umri wa miaka mitatu 

My child is three years of age 

Wana wetu wana miaka mitatu na minane 

Our children are three and eight years old 



Numbers 

Numbers 0-20 



0 


sifuri 






1 


moja 


6 


sita 


2 


mbili 


7 


saba 


3 


tatu 


8 


nane 


4 


nne 


9 


tisa 


5 


tano 


10 


kumi 




54 



11 


kumi na moja 


16 


kumi na sita 


12 


kumi na mbili 


17 


kumi na saba 


13 


kumi na tatu 


18 


kumi na nane 


14 


kumi na nne 


19 


kumi na tisa 


15 


kumi na tano 


20 


ishirini 


Numbers 21-30 






21 


ishirini na moja 


26 


ishirini na sita 


22 


ishirini na mbili 


27 


ishirini na saba 


23 


ishirini na tatu 


28 


ishirini na nane 


24 


ishirini na nne 


29 


ishirini na tisa 


25 


ishirini na tano 


30 


thelathini 



You will notice that the numbers in the dialogue differ slightly 
from the ones here. The m- or the wa- prefixes show adjective 
agreement relating to the words mtoto and watoto, while the m- 
and mi- prefixes show agreement with mwaka and miaka in mwaka 
mmoja or miaka minane. Numbers, and adjective agreement more 
generally, will be dealt with in Units 4, 5, and, in greater detail, 
Unit 6. 



More numbers 



Numbers ascending in tens 



10 


kumi 


60 


sitini 


20 


ishirini 


70 


sabini 


30 


thelathini 


80 


themanini 


40 


arobaini 


90 


tisini 


50 


hamsini 







Hundreds, thousands, millions 

100 mia 
1000 elfu 



100,000 laki 
1,000,000 milioni 




55 



Exercise 6 

Write these numbers in Swahili: 

10 , 12 , 22 , 33 , 46 , 59 , 61 , 70 , 87 , 94 , 101 

Language structure 
The N noun class 

The N class has already been mentioned in Unit 1. Habari, safari, 
and kazi are nouns belonging to the N class. There are more N- 
class nouns in the preceding dialogues, for example, arusi, talaka, 
and tabia. As pointed out in Unit 1, the possessive concord for the 
N class is y- for the singular and z- for the plural. The concord for 
the N-class used with verbs is i- in the singular, and zi- in the plural. 
With a verb stem such as -pendeza, ‘to be pleasant, to please’, N 
class nouns adopt the following forms (recall that N-class nouns 
don’t change between singular and plural): 

Arusi /napendeza. 

The wedding is pleasant. 

Arusi z/napendeza. 

The weddings are pleasant. 

Tabia yake ha/pendezi. 

His character doesn’t please. 

Safari za Nick haz/pendezi. 

Nick’s journeys don't please. 

The name of the class results from the fact that many N-class nouns 
historically had a nominal prefix n-, which however has been largely 
lost. Some N-class words beginning in n- are: 

ngoma drum, dance njia road 

njaa hunger ndege bird, also aeroplane 

ndizi banana 

In other cases, the prefix is m-, ng’-, or ny-: 

mvua rain ng’ombe cow 

mbegu seed nyumba house 




56 



Remember that the initial sound in ng’ombe is one sound. 

In addition, there are many loanwords in the N class. These do 
not have a nominal prefix: 

barua letter 

kalamu pen 

kofia hat, cap 

saa hour 

N-class nouns denoting living beings such as words for animals and 
family relationships take the concord of the M-WA class: 



amefika has arrived 
wamefika have arrived 



There are different rules for the possessive concord with these 
nouns. Words denoting animals usually have w- in the singular (as 
the M-WA class), but z- in the plural (as the N class). Words for 
humans mostly take N class possessive concord with possessive 
stems, but M-WA concord with the -a of relationship: 

simba wangu my lion 

simba zangu my lions 

mama yangu my mother 

mama zetu our mothers 

mama wa watoto the children’s mother (or mothers) 



Dialogue 3 

Subira’s sister, Amina, who is pregnant, now joins the group 

Subira: Huyu ni dadangu. Jina lake Amina. 

JUMA AND 

Mariamu: Karibu Bibi Amina! 

Amina: Asanteni! 

Mariamu: Eti Bibi Amina, unategemea kuzaa lini? 

Amina: Ninategemea kuzaa baada ya mwezi mmoja hivi. 



simba 


lion 


kuku 


chicken 


samaki 


fish 


bibi 


grandmother 


mama 


mother 


ndugu 


brother 


rafiki 


friend 



sabum soap 

motokaa car 

treni train 




57 



Mariamu: 

Amina: 

Mariamu: 

Amina: 

Mariamu: 



Je, atakuwa mtoto wako wa kwanza? 

Ndiyo, atakuwa wa kwanza. Je, mna watoto wangapi? 
Tuna watoto watatu; wavulana hawa. 

Je, hamna watoto wa kike? 

Bado. Tuna watoto wa kiume tu. 



Subira: 
Juma and 
Mariamu: 
Amina: 
Mariamu: 
Amina: 
Mariamu: 
Amina: 

Mariamu: 

Amina: 

Mariamu: 



This is my sister. Her name is Amina. 

Welcome Miss Amina! 

Thanks! 

I say Miss Amina, when’s the baby due? 

I hope to give birth in about a month. 

Will it be your first child? 

Yes, it will be the first. How many children do you 
have? 

We have three children; these boys. 

Don’t you have any girls? 

Not yet. We only have boys. 



Vocabulary 



dadangu 

-zaa 



lini? 

baada ya 

mwezi 

hivi 

atakuwa 
wa kwanza 
wangapi? 
watoto wa kike 
watoto wa kiume 



my sister 

give birth, bear fruits (kuzaa, to give birth, 
to bear fruits) 
when? 
after 

month, moon 
approximately (thus, so) 

s/he will be (a + ta + kuwa, see Unit 4 , Dialogue 1 ) 
the first 

how many (children)? 

girl-children 

boy-children 



Language point 

Dadangu is a contraction of two words, dada (‘sister’) and the 
possessive stem -angu (‘my’). Names of close relatives are often 
combined in this manner with possessives, hence we saw in the 
previous unit the combination of mwenzi + wetu in its contracted 




58 



form of mwenzetu meaning ‘our companion’. Below is a list of 
some combinations which are often heard: 



mwanangu 


mwana + wangu 


my child 


wanetu 


wana + wetu 


our children 


mwenzangu 


mwenzi + wangu 


my companion 


mwenzako/mwenzio 


mwenzi + wako 


your companion 


mwenzake/mwenziwe 


mwenzi + wake 


his/her companion 


mwenzetu 


mwenzi + wetu 


our companion 


mwenzenu 


mwenzi + wenu 


your (pi.) companion 


wenzangu 


wenzi + wangu 


my companions 


wenzako/wenzio 


wenzi + wako 


your companions 


wenzake/wenziwe 


wenzi + wake 


his/her companions 


wenzetu 


wenzi + wetu 


our companions 


wenzenu 


wenzi + wenu 


your (pi.) companions 


mumeo 


mume + wako 


your husband 


mumewe 


mume + wake 


her husband 


mkeo 


mke + wako 


your wife 


mkewe 


mke + wake 


his wife 


mamangu 


mama + yangu 


my mother 


mamako 


mama + yako 


your mother 


mamake/mamaye 


mama + yake 


his/her mother 


mamaetu 


mama + yetu 


our mother 


mamaenu 


mama + yenu 


your (pi.) mother 


babangu 


baba + yangu 


my father 


babako 


baba + yako 


your father 


babake/babaye 


baba + yake 


his/her father 


babaetu 


baba + yetu 


our father 


babaenu 


baba + yenu 


your (pi.) father 


nduguyo 


ndugu + yako 


your sister/brother 


nduguye 


ndugu + yake 


his/her sister/brother 


nduguzo 


ndugu + zako 


your sisters/brothers 


nduguze 


ndugu + zake 


his/her sisters/brothers 


rafikiyo 


rafiki + yako 


your friend 


rafikiye 


rafiki + yake 


his/her friend 


rafikizo 


rafiki + zako 


your friends 


rafikize 


rafiki + zake 


his/her friends 




59 



Other family members 



kaka 



mpwa 

baba wa kambo 
mama wa kambo 

baba mkwe 
mama mkwe 
amu/ami 
shangazi 
baba mdogo 
(bamdogo) 
baba mkubwa 
(bamkubwa) 
mama mdogo 
(mamdogo) 
mama mkubwa 
(mamkubwa) 
mtoto wa ami/ 
binamu 



older brother (kaka, brother, and dada, 
sister, are used playfully and 
colloquially as terms of endearment 
by men and women) 
niece/nephew (mpwa wa kike/mpwa wa 
kiume) 
stepfather 

stepmother (mama, mother, is used to 
address an older woman respectfully) 
father-in-law 
mother-in-law 

paternal uncle, father’s brother 
paternal aunt, father’s sister 
paternal uncle, younger brother of the 
father 

paternal uncle, older brother of the 
father 

maternal aunt, younger sister of the 
mother 

maternal aunt, older sister of the 
mother 

cousin (lit. child of paternal uncle) 



Exercise 7 

Translate into Swahili: 

My child 
A girl-child 
A boy-child 
A girl 
Our boys 
His grandmother 
Her grandfather 

8 His maternal uncle 



1 


My brother 


9 


2 


Her sisters 


10 


3 


Our children 


11 


4 


My father 


12 


5 


His mother 


13 


6 


His elder brother 


14 


7 


Her elder sister 


15 




60 



Exercise 8 



Match the people in column A with their opposite in column B. 

E.g. Mama Baba 

A B 



Mtoto wa kiume 

Dada 

Mama 

Mume 

Msichana 

Mamdogo 

Babu 

Wasichana 



Bibi 

Bamdogo 

Mvulana 

Wavulana 

Kaka 

Baba 

Mtoto wa kike 
Mke 




4 Kusafiri 

Travelling 



In this unit you will learn: 

• the future tense -ta- 

• how to travel by train 

• how to ask/say the time and date in Swahili 

• how to describe periods of the day/week 

• the object concord 



Dialogue 1 



Leo and Victoria are at the booking office at the TAZARA Railway 
Station to buy some tickets for their journey 



1 What time of the year do they wish to travel? 

2 How many tickets do they want to buy? 



Leo: 

Karani: 

Leo: 

Karani: 

Leo and 
Victoria: 
Leo: 
Karani: 
Leo: 
Karani: 
Leo: 



(To the clerk at the station booking office ): Shikamoo! 
Marahaba! 

Habari za asubuhi? 

Salama tu. Karibuni! 

Asante. 

Tunataka kusafiri kwenda Zambia. 

Mtakwenda lini? 

Tutakwenda wakati wa Pasaka, mwezi wa nne. 
Mnataka kukata tiketi ngapi? 

Tunataka kukata tiketi nne, lakini hatuna pesa leo. 
Tutarudi na pesa kesho au Jumanne. 



Leo: 



(To the clerk at the station booking office): My 
respects! 







62 

Your respects are most welcome! 

How’s the morning? 

Just peaceful. Welcome! 

Thanks. 

We want to travel to Zambia. 

When will you be going? 

We’ll go during Easter, in April. 

How many tickets do you want to buy? 

We want to buy four tickets. However, we don’t have 
any money today. We’ll return with some money 
tomorrow or on Tuesday. 





Vocabulary 

TAZARA TAnzania-ZAmbia RAilway 

karani clerk 

-safiri travel (kusafiri. to travel) 

wakati time 

Pasaka Easter 

mwezi month ( also moon) 

fourth (of month, lit. of four) 



Clerk: 

Leo: 

Clerk: 

Leo and 
Victoria: 
Leo: 

Clerk: 

Leo: 

Clerk: 

Leo: 



vva nne 





63 



-kata 


cut (idiomatic: -kata tiketi. buy tickets) 


-ngapi? 


how much?/many? (in reference to tiketi) 


pesa 


money 


leo 


today 


-rudi 


return, come back 


kesho 


tomorrow 


Jumanne 


Tuesday 



Language use 



Days of the week 



Jumamosi 

Jumapili 

Jumatatu 

Jumanne 

Jumatano 

Alhamisi 

Ijumaa 



Saturday (lit. first day) 
Sunday (lit. second day) 
Monday (lit. third day) 
Tuesday (lit. fourth day) 
Wednesday (lit. fifth day) 
Thursday ( also Alhamis) 
Friday 



Months of the year 



Januari 


or 


Mwezi wa Kwanza 

(lit. first month) 


January 


Februari 


or 


Mwezi wa Pili 


February 


Machi 


or 


Mwezi wa Tatu 


March 


Aprili 


or 


Mwezi wa Nne 


April 


Mei 


or 


Mwezi wa Tano 


May 


Juni 


or 


Mwezi wa Sita 


June 


Julai 


or 


Mwezi wa Saba 


July 


Agosti 


or 


Mwezi wa Nane 


August 


Septemba 


or 


Mwezi wa Tisa 


September 


Oktoba 


or 


Mwezi wa Kumi 


October 


Novemba 


or 


Mwezi wa Kumi 
na Moja 


November 


Desemba 


or 


Mwezi wa Kumi 


December 



(also Disemba) na Mbili 




64 



Language structure 
The future tense 



When talking about events in the future, the tense marker -ta- is 
used. As usual, it is combined with the subject concord and the 
verb stem. Monosyllabic verbs take the stem marker -ku-: 



Subject 


Tense 


Verb 




concord 


marker 


stem 




ni 


ta 


kwenda 


nitakwenda (I will go) 


in 


ta 


soma 


mtasoma (you (pi.) will read / 








study) 


i 


ta 


fika 


itafika (it will arrive (of an 



inanimate N-class noun 
such as treni)) 



The corresponding negative future tense is formed with the nega- 
tive marker: 



Negative 


Subject 


Tense 


Verb 




marker 


concord 


marker 


stem 




ha 


tu 


ta 


kwenda 


hatutakwenda 

(we will not go) 


h 


u 


ta 


soma 


hutasoma (you 
(sing.) will not 
read/study) 




si 


ta 


safiri 


sitasafiri (I will not 
travel) 


ha 


zi 


ta 


fika 


hazitafika (they will 
not arrive (of an 
inanimate N-class 
plural noun)) 



Exercise 1 

Translate the following sentences into English: 

1 Tunataka kwenda Zambia kwa treni. 

2 Hamtakwenda Malawi? 




65 



3 Hatutakwenda Malawi. 

4 Je, utarudi? 

5 Sitarudi mimi. Bwana Leo atarudi kesho. 

Exercise 2 

You have planned a trip to Mombasa, travelling by train. You will 
leave on Wednesday and return on Friday. Today, Monday, you 
meet Amos on the bus. Fie asks you the following questions which 
you duly, in Swahili, answer: 

1 Bibi/Bwana! Habari yako? 

2 Je, utakwenda Nairobi? 

3 Utakwenda kesho? 

4 Utarudi lini? 

5 Hay a safari njema! 



Dialogue 2 



Before completing their travel arrangements the students decide to 
seek additional information 

1 The students ask for tickets for which class of travel? 

2 What is the price for each of these tickets? 

3 What days of the week does the train not run? 



Leo: 

Karani: 



Leo: 

Karani: 



Victoria: 

Karani: 

Victoria: 



Tiketi ni bei gani? 

Bei ya tiketi ya daraja la kwanza ni shilingi elfu 
thelathini na tatu, na bei ya tiketi ya daraja la pili ni 
shilingi elfu ishirini na tano. Mnataka tiketi za daraja 
gani? 

Tunataka tiketi za daraja la pili. Je, treni itaondoka 
lini? 

Siku za Jumatatu, Alhamisi na Jumamosi, treni itaon- 
doka saa tano kamili asubuhi. Siku za Jumanne na 
Ijumaa, treni itaondoka saa kumi na moja kasoro 
dakika tano jioni. 

Safari hii itachukua muda gani? 

Itachukua muda wa masaa arobaini na mawili hivi. 
Loh! Ni safari ndefu sana! 




66 



Leo: 

Clerk: 



Leo: 

Clerk: 



Victoria: 

Clerk: 

Victoria: 



What price are the tickets? 

The price for a first-class ticket is thirty-three thousand 
shillings and the price for a second-class ticket is twenty- 
five thousand shillings. What class of tickets do you 
require? 

We want second-class tickets. When will the train leave? 
On Mondays, Thursdays and Saturdays, the train will 
depart at precisely eleven o’clock in the morning. On 
Tuesdays and Fridays, the train will depart at five 
minutes to five in the evening. 

How long will this journey take? 

It will take about forty-two hours. 

Gosh! It’s a very long journey! 



Vocabulary 




bei 


price 


gani? 


what?, what sort of?, which? 


daraja 


rank, position, class 


kwanza 


first, firstly 


pili 


second, secondly, next 


-ondoka 


leave, depart 


siku 


day(s) 


saa 


hour(s), clock(s), watch(es) 


kamili 


exactly (perfect(ly), complete(ly)) 


kasoro 


less (minus) 


dakika 


minute(s) 


jioni 


evening 


safari 


journey(s), (occasion(s), time(s)) 


muda 


time, period of time, a while 


masaa 


hours (pi.) 


Loh! 


expression of surprise 


ndefu 


(adj.) long, tall (in reference to safari) 



Exercise 3 

Translate the following Swahili sentences into English: 

1 Tutakwenda Kenya. 

2 Mtaondoka leo? 




67 



3 Hapana, hatutaondoka leo. Tutaondoka mwezi wa tatu. 

4 Mtakata tiketi ngapi? 

5 Tutakata tiketi nne. 



Language points 
Time 

The Swahili day runs from dawn to sunset, i.e. 7 a.m. to 6 p.m. and 
then from sunset to dawn, i.e., 7 p.m. to 6 a.m.; not from midnight 
to midday. The Swahili numbering of the hours is in accordance 
with twelve hours of daylight and twelve hours of darkness; thus 
the Swahili day starts after the first hour of sunrise saa moja 
(7 a.m.), the second saa mbili (8 a.m.) and so on. It is the same 
with the hours of darkness: thus the night begins after the first 
hour after sunset saa moja (7 p.m.), saa mbili (8 p.m.), saa tatu 
(9 p.m.), and so on. In other words there is a six-hour time differ- 
ence between what is shown on the Swahili clock and what is 
known as ‘standard time’: 12 o’clock standard time is 6 o’clock on 
the Swahili clock. From the standard time system Swahili time can 
be calculated in the following manner: 

1 From 7 a.m. to 12 noon, and from 7 p.m. to midnight, subtract 
6 from the standard time to get the corresponding Swahili time. 

e.g. 7-6 = 1 saa moja 

8- 6 = 2 saa mbili 

9- 6 = 3 saa tatu, etc. 

2 From 1 p.m. to 6 p.m., and from 1 a.m. to 6 a.m., add 6 to get 
the Swahili time. 

e.g. 1 + 6 = 7 saa saba 

2 + 6 = 8 saa nane 

3 + 6 = 9 saa tisa 

You may find it easier to note that Swahili time is the number on 
the clock face opposite standard time, e.g. 1 is opposite 7, 2 is 
opposite 8, etc. 




68 



Exercise 4 

Give the Swahili times shown by these clocks: 




(a) 





(d) 




Language use 



Asking the time 



Saa ngapi? 

Ni saa ngapi? 

Saa ngapi sasa? or 
Sasa ni saa ngapi? 

Ni saa . . . 

Sasa ni saa . . . 



What’s the time? (lit. 
What’s the time? (lit. 
hours?) 

What time is it now? 

The time is . . . 

The time now is . . . 



How many hours?) 
It is how many 



Sasa ni saa moja 
usiku. 

Sasa ni saa sita 
mchana. 



The time now is seven o’clock in the 
evening. 

The time now is twelve o’clock in the 
daytime (noon). 



69 



Asking the date 

Leo ni tarehe gani? 

What is the date today? (lit. Today is which date?) 

Leo ni tarehe ngapi? 

What is the date today? (lit. Today is how many dates?) 

Leo ni tarehe . . . 

Today’s date is . . . 

Leo ni tarehe kumi na sita, mwezi wa kumi na moja 
(/mwezi wa Novemba) 

Today is the sixteenth of November 



Periods of the day 



alfajiri 


dawn (Muslim First Prayer) (about 4 a.m.) 


asubuhi 


morning (6 a.m. to 10 a.m.) 


mchana 


daytime (11 a.m. to 4 p.m.) 


adhuhuri 


noon (noon to 2 p.m.) 


alasiri 


late afternoon (3 p.m. to 5 p.m.) 


magharibi 


sunset (also means west) 


jioni 


evening (5 p.m. to 8 p.m.) 


usiku 


night (also means at night) 


siku 


day (24 hours) 


kutwa 


all day (the whole day) 


kucha 


all night (the whole night) 



Exercise 5 

Read the passage below and replace the European time shown in 
the brackets with the appropriate Swahili time, including the period 
of the day. For example: 

Treni itaondoka Dar es Salaam saa (6 a.m.) kuiika Pugu saa 
(11 a.m.). 

Treni itaondoka Dar es Salaam saa kumi na mbili asubuhi 
kuiika Pugu saa tano mchana. 




70 



(6 a.m.) is during the morning period asuhuhi (i.e. from 6 a.m. 
to 10 a.m.). 

(11 a.m.) is during the daytime period mchana (i.e. from 
11 a.m. to 4 p.m.). 

Safari za familia 

Leo ni tarehe kumi na tano Juni. Bwana na Bibi Ali pamoja na 
watoto wao, Rashid na Rehema, wataondoka Tanzania kwenda 
Uingereza. Watasafiri kwa ndege kutoka Dar es Salaam mpaka 
Maskat, halafu watasafiri kwa ndege nyingine kwenda London. 
Ndege itaondoka saa (3 p.m.). Itafika Maskat saa (8 p.m.). Ndege 
ya pili itaondoka Maskat saa (11 p.m.). Watasafiri usiku kucha na 
kufika London saa (6 a.m.). 



Language use 



Times of the week 


leo 


today 


jana 


yesterday 


juzi 


day before yesterday, recently 


juzijuzi 


the other day 


zamani 


long time ago 


kesho 


tomorrow 


kesho kutwa 


day after tomorrow ( also keshokutwa) 


Hours , minutes , seconds 


saa 


hour(s), clock(s), watch(es) 


masaa 


(pi.) many hours 


dakika 


minute(s) 


sekunde 


second(s) 


robo 


quarter 


nusu 


half 


kasoro 


less 


kasorobo 


less a quarter (cf. kasoro robo; 



also kasrobo, kasarobo) 

half past eleven ( alternatively saa tano 
u nusu) 



saa tano na nusu 




71 



saa tatu na robo quarter past nine 

saa tatu kasorobo quarter to nine 

saa kumi na moja seven minutes past five 

na dakika saba 

Exercise 6 

Write in English: 

1 Treni kutoka Dodoma itafika saa moja na nusu jioni. 

2 Treni kwenda Mbeya itaondoka saa saba kasorobo mchana. 

3 Treni kutoka Tabora itafika saa tatu na dakika tano usiku. 

4 Treni kwenda Morogoro itaondoka saa nne kasoro dakika kumi 
asubuhi. 

5 Treni kutoka Moshi imeshafika saa moja na nusu asubuhi. 



Exercise 7 



Your turn to be at the booking office. You and a friend want to 
buy rail tickets to go to Tanga. Below is a dialogue between the 
station clerk and yourselves. Translate the dialogue into Swahili: 



You: 

Clerk: 

Your Friend: 
Clerk: 

Your Friend: 
Clerk: 

You: 

Clerk: 

You and Friend: 
Clerk: 

You and Friend: 



Flow are you this morning? 

Just fine. You are welcome. 

Thanks. We want to go to Tanga. What price 
are the tickets? 

The price for a first-class ticket is five hundred 
shillings. Flow many tickets do you want? 

We want two tickets. 

The price is one thousand shillings. 

What time will the train leave? 

The train will leave at 10 o’clock in the morning. 
Thank you. Goodbye. 

Goodbye. Flave a nice trip! 

Thanks a lot. 



Exercise 8 

Write the times below in Swahili time: 

1 9 a.m.; 10 a.m.; 11 a.m.; 3 p.m.; 4 p.m.; 5 p.m. 

2 1.30, 2.45, 7.15 

3 1 hour, 2 minutes and 3 seconds 




72 



Dialogue 3 



Leo and Victoria are now discussing travel arrangements with fellow 
students, Subira and Trevor, who will accompany them on the 
journey 



1 The students will visit how many countries and in what order? 

2 Approximately how long will the journey take? 

3 Who offers to take the passports to the embassy? 



Trevor: 

Victoria: 

Subira: 

Leo: 



Trevor: 

Leo: 



Victoria: 

Trevor: 

Subira: 

Victoria: 

Leo: 



Je, treni ina behewa la kulia chakula? 

Ndiyo, ina behewa la kulia chakula. 

Katika safari yetu, tutapitia nchi ngapi? 

Tutapitia nchi nne: ya kwanza Zambia, ya pili 
Zimbabwe, halafu tutapita Msumbiji bila ya kusimama 
kuelekea Malawi. Baada ya kukaa Malawi, tutarudi 
Tanzania. Safari nzima itachukua muda wa karibu wiki 
nne. 

Bila shaka safari kama hiyo itatupa elimu zaidi kuhusu 
mambo ya Afrika Mashariki. 

Kuingia nchi hizo tutahitaji viza. Tutaweza kupata viza 
kwenye ubalozi. Kesho nitazichukua pasi kwenye 
ubalozi. 

Haya, tutakupa pasi. 

Mimi ni Mkanada, kwa hiyo nina pasi ya Kanada. 
Nilizaliwa Kenya, kwa hiyo pasi yangu ni ya Kenya. 
Bibi Victoria, una utaifa gani? 

Mimi ni Mghana. Nina pasi ya Ghana. Bwana Leo, una 
utaifa gani? 

Taifa langu ni Uingereza. Basil Kanada, Kenya, Ghana 
na Uingereza sisi sote tunasafiri pamoja. Tutajiita 
‘Umoja wa Mataifal’ 



Trevor: 

Victoria: 

Subira: 

Leo: 



Trevor: 



Does the train have a dining car? 

Yes, it has a dining car. 

How many countries will we visit during our trip? 

We ’ll visit four coun tries: the first, Zambia, the second, 
Zimbabwe, and then we will pass non-stop through 
Mozambique on to Malawi. After staying in Malawi, 
we’ll return to Tanzania. The complete journey will take 
a period of nearly four weeks. 

Without doubt a trip like this will give us more know- 
ledge about East Africa. 




73 



Leo: 



Victoria: 

Trevor: 

Subira: 

Victoria: 

Leo: 



To enter these countries we’ll need visas. We will be able 
to get the visas at the embassy. Tomorrow I’ll take the 
passports to the embassy. 

Okay, we’ll give you the passports. 

I’m Canadian, so I have a Canadian passport. 

I was born in Kenya, so my passport is Kenyan. Miss 
Victoria, what nationality are you? 

I’m Ghanaian. I have a Ghanaian passport. Mister Leo, 
what is your nationality? 

My nationality is British. Well then! Canada, Kenya, 
Ghana and England, all of us travelling together. We 
shall call ourselves the ‘United Nations!’ 



Vocabulary 

behewa 


train compartment or carriage 


-lia 


eat with or in ( cf. -la, eat) 


chakula 


food (so, behewa la kulia chakula, carriage 


-pitia 


for eating food in) 
pass by/at/near, pay a passing visit 


nchi 


country(ies) 


bila (ya) 


without 


-simama 


stop, stand, stand up 


-elekea 


be headed for/going to, be facing (seem, appear, 


karibu 


feel inclined) 

nearly, near, nearby (karibu na, near to) 


shaka 


(cf. Karibu! Welcome!) 

doubt (bila shaka, without doubt. Hapana shaka is 


-pa 


sometimes heard, meaning ‘No doubt’) 
give (used either with the stem marker ku-, or with 


elimu 


object concord, discussed in Language structure 
below ) 
education 


-ingia 


enter 


-hitaji 


need 


viza 


visa(s) 


-pata 


get 


ubalozi 


embassy 


-chukua 


carry, take away 


pasi 


passport) s) 


utaifa 


nationhood 


taifa 


nation (pi. mataifa) 




74 

sisi sote all of us 

Umoja wa the United Nations 

Mataifa 

Language structure 
The JI-MA noun class 

Taifa and behewa are, like jina, neno, and jambo, encountered in 
Unit 1, nouns belonging to the JI-MA noun class. The plural 
nominal prefix is ma-, so that nouns in this class in the plural begin 
with ma-, as for example mabehewa, ‘carriages’ and mataifa, 
‘countries’. However, not all singular nouns in this class begin in 
ji- (as one would expect from the name of the class). In fact, only 
a few nouns do - mostly those with monosyllabic stems, that is 
nouns which consist of one syllable only if the nominal prefix 
is subtracted. 

Singular Plural 

behewa mabehewa carriage 

neno maneno word 

taifa mataifa nation, nationality 

yai mayai egg 

jicho macho eye 

With some nouns, the plural becomes me-, when the vowels a and 
i fuse together to form e: 

jino meno tooth 

jiko meko stove, kitchen 

These slightly irregular pairs also belong here: 

jina majina name 

jambo mambo matter 

Some JI-MA nouns do not have a singular, they are only found in 
the plural: 

maziwa milk 

mafuta oil 

maji water 




75 



The possessive concord of the JI-MA class is of course 1- and y-, 
already familiar from Unit 1. The concord for this class is li- in the 
singular and ya- in the plural. 

Behewa /angu //napendeza. 

My carriage is pleasant. 

Mabehewa yangu yanapendeza. 

My carriages are pleasant. 

Yai liko wapi? 

Where is the egg? 

Mayai yako jikoni. 

The eggs are in the kitchen. 



Language structure 
The object concord 

By now you have become quite familiar with the subject concord, 
which indicates which participant, person, or thing is the subject 
of the verb. The participant, person, or thing towards which an 
action is directed is called the object, and the object can be 
expressed in Swahili by the object concord, which precedes the 
verb stem: 



Subject 

concord 


Tense 


Object 

concord 


Verb 

stem 




ni 


ta 


zi 


chukua 


nitaz/chukua I will 

carry them (of an 
inanimate N-class 
plural noun ) 


tu 


ta 


ku 


pa 


tuta&upa we will give 
you (sing.) 



As can be seen from the examples above, the object concord 
follows the tense marker and precedes the verbal base. When the 
object is a participant or human, the object concord is generally 
used, while for non-human objects, the object concord is possible, 
but not necessary. 




76 



The object concords for participants are given below: 

ni me tu 

ku you (sing . ) ku . . . ni 

or wa . . . ni 

or just wa 

For example with the verb -ona, ‘see’: 

alin/ona he saw me 

walifuona they saw us 

nita&uona I will see you (sing.) 

nita&uonen/ I will see (each of) you (pi.) 
nitawaonen/ I will see (all of) you (pi.) 

nitawaona I will see (all of) you (pi.) 

The post-final -ni changes the final vowel (which is now strictly 
speaking no longer final) from -a to -e-. This is the same -ni as we 
have seen in Unit 1 in Asanteni. There are three forms for the 
object concord for ‘you (pi.)’. The first one, ku . . . ni, is more often 
used to refer to individuals in a group, while the second one, wa 
. . . ni, often refers to the group as a whole. The third one is iden- 
tical to the plural object concord of the M-WA class: 

nitawaona can mean I will see (all of) you (pi.) 

or I will see them. 

For these forms, the context makes clear what is meant. 

For the singular of the M-WA class, the object concord is -m- 
(or, when followed by a vowel, -mw-); for all other classes, the 
concord is used, so that the object concord has the same shape as 
the subject concord. The object concord can be used with all tenses: 

Nili/MH’ona mwenzangu. 

I saw my friend. 

Nitaz/kata tiketi hizi. 

I will buy these tickets. 

Uta/MH’oa Mzambia mzuri. 

You will marry a beautiful Zambian. 

Hawajanmita. 

They have not yet called her/him. 

Mmeynkumbuka. 

You (pi.) have remembered them (of a JI-MA plural noun). 



us 

you (pi.) 




77 



A special object concord -ji- exists for reflexive meanings, where 
an action is performed by somebody with reference to themselves: 

Tuta/nta Umoja wa Mataifa. 

We will call ourselves United Nations. 

Ali/ikata. 

S/he cut herself/himself. 

When used with monosyllabic verbs, the object concord replaces 
the stem marker: 

Niliz/la. 

I ate them (of an N-cIass noun). 

Watayanyvva. 

They will drink them (of an JI-MA noun). 

Anampa habari. 

He/she is giving him/her news. 

Exercise 9 

Put the correct object marker into the gap in the sentences. Object 
markers: zi, li, i, m, wa: 

1 Asha ali kata tiketi moja. 

2 Nita pata habari za ubalozi kesho. 

3 Je, ume ona watoto? 

4 Wanafunzi wame pa Amos pasi zao. 

5 Asha ali ona behewa la kulia. 

Exercise 10 

1 How do you ask someone the time? 

2 How do you ask someone the date? 

3 How do you say the time is 3:25 p.m.? 

4 How do you say the date is Tuesday, 18 January? 

Exercise 11 

Write in English: 

Ninakaa Marekani. Leo ninakwenda kukata tiketi ya kusaflri 
kwa ndege. Ninataka kwenda Afrika. Zamani baba yangu 




78 



alikwenda Afrika. Alikwenda Uganda na Kenya. Jana nilipata 
viza yangu kwenda Tanzania. Kesho nitakwenda kwa baba 
yangu kupata habari zake kuhusu kusafiri Afrika. Ndege 
itaondoka kesho kutwa. 



Reading 

TAZARA 

TAZARA ni reli kuu ya kuunganisha Dar es Salaam (Tanzania) 
na Kapiri Mposhi (Zambia), kupitia mpaka wa Tanzania-Zambia 
kati ya Tunduma na Nakonde. TAZARA inapitia sehemu ya 
mbuga ya wanyama ya Selous. Njia hiyo ya reli ilijengwa na 
Jamhuri ya Watu wa China katika miaka ya sitini. Vilevile kulikuwa 
na ujenzi wa stesheni mia moja na arobaini na saba, zaidi ya daraja 
mia tatu na mashimo ya kupenya ndani ishirini na matatu. Njia 
hiyo ya reli ni njia muhimu kuliko zote kwa nchi ya Zambia kufika 
pwani. 



Vocabulary 



reli 

kuu 

-unganisha 
inipaka 
kati ya 
njia 

-jengwa 

jamhuri 

ujenzi 

daraja 

mashimo 

-penya 

pwani 



railway, rails 
great, big, important 
merge, connect, link 
borders (sing, mpaka) 

(in) between 
road 
be built 
republic 

building construction, architecture 
bridge(s) 

holes, pits, cavities (sing, shimo) 
penetrate (mashimo ya kupenya ndani, tunnels 
lit. holes of penetrating inside) 
coast 



5 Safarini 

On the move 



In this unit you will learn: 

• how to make requests 

• how to order food and drink 

• how to give orders using the imperative form of the verb 

• how to express wishes or desirable states using the optative 
form of the verb 

• adjectives 

• how to say you are hungry/thirsty/satisfied 



Dialogue 1 



Leo and Subira are in the dining-car, ordering their evening meal 

1 What type of fish is on the menu? 

2 Leo asks for a food item that was not listed by the waiter. What 
is that food item? 



Mhudumu: 

Leo and Subira: 
Mhudumu: 

Leo and Subira: 
Mhudumu: 
Subira: 
Mhudumu: 



Leo: 

Mhudumu: 

Leo: 



Hamjambo? 

Hatujambo. 

Karibuni! 

Asante! 

Mnataka chakula gani? 

Sijaiona orodha ya vyakula. Kuna chakula gani? 
Kuna wali na maharagwe, wali na kuku, wali na 
nyama, chipsi na kuku, chipsi na mayai, ugali 
na nyama. 

Ndizi zipo? 

Zipo. 

Naomba ndizi na nyama. 







80 



Subira: 


Kuna samaki? 


Mhudumu: 


Hakuna. Kuna nyama na kuku tu. 


Subira: 


Tafadhali nipe chipsi na kuku. 


Mhudumu: 


Nilete vinywaji? 


Leo: 


Ndiyo. Kuna vinywaji gani? 


Mhudumu: 


Kuna chai, kahawa, soda, na pombe. 


Subira: 


Kuna soda gani? 


Mhudumu: 


Kuna ‘coke’, ‘fanta’, ‘sprite’ na tangawizi. 


Subira: 


Tafadhali lete coke. 


Leo: 


Naomba chai ya rangi. 


Waiter: 


How are you? 


Students: 


We are well. 


Waiter: 


Welcome! 


Students: 


Thanks! 


Waiter: 


What food do you want? 


Subira: 


I haven ’t seen the menu. What sort of food is there? 


Waiter: 


There’s rice and beans, chicken and rice, meat and 
rice, chicken and chips, egg and chips, meat and 
‘ugali’. 


Leo: 


Are there any bananas? 


Waiter: 


Yes there are. 


Leo: 


I’d like meat and bananas. 


Subira: 


Is there any fish? 


Waiter: 


There isn’t any. There’s just meat and chicken. 


Subira: 


Please give me chicken and chips. 


Waiter: 


Should I bring some drinks? 


Victoria: 


Yes. What drinks are there? 


Waiter: 


There’s tea, coffee, soda and beer. 


Subira: 


What soft drinks do you have? 


Waiter: 


There’s coke, fanta, sprite and ‘tangawizi’. 


Subira: 


Please bring a coke. 


Leo: 


I would like a black tea. 



Vocabulary 




mhudumu 


waiter, attendant 


chakula 


food (pi. vyakula) 


-ona 


see 


orodha 


list, catalogue (orodha ya vyakula, menu) 


wali 


cooked rice 




81 



maharagwe 

kuku 

nyama 

ugali 

ndizi 

-omba 

samaki 

tafadhali 

-leta 

vinywaji 

chai 

kahawa 

pombe 

tangawizi 



beans (sing, haragwe) 

chicken(s) 

meat 

cooked maize meal 

banana(s) (savoury or sweet) 

ask for, request, plea, pray for 

fish(es) 

please 

bring 

drinks, beverages 

tea (chai ya rangi, lit. ‘tea of colour’, i.e. tea without 
milk) 
coffee 
beer 

ginger, ginger tea, ginger beer 



Language use 



Making orders and requests 



-omba 

-agiza 



ask for, (beg, pray (for), appeal (to)) 
order 



Naomba msaada 
Naomba radhi 
Naagiza chakula 
Naagiza kinywaji 



I'd like some assistance 
I beg forgiveness, I apologize 
I'd like some food 
I'd like a drink 



tafadhali 



please 



Tafadhali nipe kinywaji Please give me a drink 
Tafadhali lete chakula Please bring some food 



Exercise 1 

Translate: 

1 Je, unaomba msaada? 

2 Msichana anaagiza kinywaji. 

3 Sisi tunaomba orodha ya vyakula. 

4 Je, mnaagiza vyakula gani? 

5 Watalii wote wanaagiza chai. 




82 



Exercise 2 

Write these questions and requests in Swahili: 

1 I would like a drink. 

2 Please bring a soda. 

3 We would like some tea. 

4 Do you (pi.) want some fruit? 

5 The tourist would like a pen (kalamu) and paper (karatasi). 

6 Do you want a newspaper (gazeti)? 

Exercise 3 

The verbs in column A are the opposites of those in B. Which 
verb in A is the opposite of the one in B? 



A 


B 


-ondoka 


-rudiana 


-ingia 


-chukua 


-tengana 


-simama 


-kaa 


-toka 


-leta 


-rudi 


-kwenda 


-fika 



Language structure 

Orders and the imperative form of 
the verb 

In Swahili orders are given by using the imperative form of the 
verb, which is the verb stem or, in the case of monosyllabic verbs, 
the verb plus stem marker: 



Soma! 


Read! 


Chukua! 


Take! 


Ondoka! 


Leave! 


Kumbuka! 


Remember! 


Sahau! 


Forget! 


Kula! 


Eat! 


Kunywa! 


Drink! 




83 



There are three irregular forms: 



Njoo! 


Come! (from kuja) 


Nenda! 


Go! (from kwenda) 


Lete! 


Bring! (from leta) 


When addressing many people, the plural form of the imperative 


is made by adding 


-ni (remember Asanteni?) to the singular form 


and changing final 


-a into -e-: 


Someni! 


Read! 


Chukueni! 


Take! 


Ondokeni! 


Leave! 


Kumbukeni! 


Remember! 


Sahauni! 


Forget! 


Kuleni! 


Eat! 


Kunyweni! 


Drink! 


Njooni! 


Come! (often spelt njoni) 


Nendeni! 


Go! 


Leteni! 


Bring! 


Exercise 4 





Translate into Swahili: 

1 Come! 

2 Go to school! 

3 Drink some tea! 

4 Order some coffee! 

5 Eat! 



Language structure 

Wishes and the optative form of 
the verb 

The optative form of the verb is used to express wishes or desir- 
able states. You form the optative by using the verb stem, changing 
the final -a to -e, and placing the appropriate participant marker 
or subject concord before it: 




84 



Subject 


Verbal 


Final 




concord 


base 






ni 


som 


e 


that I may/should read 


wa 


chuku 


e 


that they may/should take 


ya 


jengw 


e 


that they {of a JI-MA class 








noun) may/should be built 


Like other 


tenses, the 


optative can be used with the object concord: 


Subject 


Object 


Verbal 


Final 


concord 


concord 


base 




a 


mw 


on 


e that s/he may see 








him/her 


In contrast to the imperative, 


monosyllabic verbs do not take the 


stem marker in the optative: 




Subject 


Verbal 


Final 




concord 


base 






ni 


1 


e 


so that I may/should eat 


a 


1 


e 


so that he may/should eat 



The optative form is used very frequently, and may have a range 
of meanings as the examples below illustrate. 

It is used for polite requests, rather than the imperative. In this 
use, the subject concord can be left out: 

Tafadhali usome orodha, or Tafadhali some orodha. 

Please read the list. 

It is used for commands which involve an object marker: 

Umwite! or Mwite! Call him/her! 

Isome! Read it (e.g. orodha)! 

Nipe! Give me! 

It is used to express intention or purpose: 

Alileta pasi tuichukue ubalozi. 

She brought her passport so that we could take it to the 
embassy. 

Walitupa viza tuingie. 

They gave us visas so that we could enter. 




85 



Waite nisome nao. 

Call them so that I may study with them. 

After some verbs of saying, e.g. kuambia (to tell), kusema (to say): 

Aliniambia nije. 

She told me to come. 

Je, waliscma twende leo? 

Did they say we should go today? 

After ‘modal’ words, expressing that something is better or neces- 
sary, such as the following: 

Afadhali twende kwa basi. 

It is better that we go by bus. 

Lazima waende nyumbani. 

They must go home. 

Hen niende sasa. 

I’d better go now. 

Inabidi tukate tiketi. 

We have to buy tickets. 

The negative optative is formed by placing the negation marker 
-si- after the participant marker or subject concord: 

niende I should go nisiende I shouldn’t go 

uende you should go usiende you shouldn’t go 

mwende you (pi.) should msiende you (pi.) shouldn’t 

go go 

Usisahau Don’t forget! 

Msikumbuke Don’t remember (you all)! 

Exercise 5 

Replace the Swahili words written in the brackets with English. 

The students who were without pens, [mwalimu wao waliwaambia 
waende] her office. Whilst in the office, the teacher searched inside 
her desk and later found some pens. Then [aliwapa kalamu]. The 
students took the pens and thanked her. She told them that [lazima 
warudi darasani] immediately as they had to finish their written 
test before the end of the class period. In the classroom one of the 
students told the teacher that her friend was too afraid to return 




86 



to the class because she was afraid of taking the written test. The 
teacher said, [‘Mwite nimwone.’] When the girl returned to the 
class the teacher calmed her down and said, [‘Afadhali ufanye] the 
test today because the next test may be even more difficult.' The 
student wrote her test and passed. 

Exercise 6 

Translate these sentences into English: 

1 Nenda nyumbani. Mwite kaka yako. Mwambie aje hapa. 

2 Njooni shuleni kila siku. Msisahau. 

3 Afadhali twende nyumbani. 

4 Waambie wasiende. Lazima wakae hapa. 

5 Usile mayai yangu! Kula yako! 



Dialogue 2 



Travelling on from Zimbabwe, the rest of the journey is completed 
on the road. After passing through Mozambique, the students have 
a short stay in Lilongwe, the capital of Malawi, then later they spend 
the last few remaining days resting by the lake at Nkata Bay. From 
there they take a bus to Karonga and then hitch a lift to the 
Malawi-Tanzania border. Leo and Victoria have already been ques- 
tioned by an Immigration Official, now it’s Subira and Trevor’s turn 



1 What does Subira say she is doing in Tanzania? 

2 How many countries in East Africa has Trevor been to? 



Ofisa Uhamiaji: 
Subira: 

Ofisa Uhamiaji: 
Subira: 

Ofisa Uhamiaji: 
Subira: 

Ofisa Uhamiaji: 
Subira: 



( After checking Subira’ s passport ) Karibu tena 
Tanzania. 

Asante! Shikamoo! 

Marahaba! Je, unafanya nini hapa Tanzania? 
Mimi ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar 
es Salaam. 

Kabla ya kurudi Tanzania, umekwenda wapi? 
Nimekwenda Zambia, Zimbabwe, Malawi na 
Msumbiji kabla ya kurudi hapa Tanzania. 
Habari za huko? 

Safi tu! Zambia ni nchi kubwa. Mji mkuu wa 
Zimbabwe, Harare, una majumba mapya mengi. 
Malawi ni nchi ndogo, lakini ina ziwa kubwa. 
Sijui habari za Msumbiji, tuliipita tu. 




87 



(Now Trevor is being asked some questions ) 



Ofisa Uhamiaji: 


Je, unajua Kiswahili? 


Trevor: 


Ndiyo bwana, ninajua Kiswahili. 


Ofisa Uhamiaji: 


Karibu! 


Trevor: 


Asante! 


Ofisa Uhamiaji: 


Je, unafanya nini hapa Tanzania? 


Trevor: 


Ninajifunza Kiswahili huko ‘Mlimani’. 


Ofisa Uhamiaji: 


Je, unasafiri peke yako? 


Trevor: 


La, ninasafiri pamoja na wanafunzi wenzangu. 


Ofisa Uhamiaji: 


Habari za safari? 


Trevor: 


Njema. Sasa nimefika nchi tano za Afrika 
Mashariki; zote ni nzuri. Sasa ninataka kwenda 
nchi nyingine za Afrika Mashariki. 


Immigration 


(After checking Subira’s passport) Welcome 


Officer: 


again to Tanzania. 


Subira: 


Thanks! My respects! 


IO: 


Respects welcome! What are you doing here in 
Tanzania? 


Subira: 


I’m a student at the University of Dar es Salaam. 


IO: 


Prior to returning to Tanzania, where have you 
been? 


Subira: 


I've been to Zambia, Zimbabwe, Malawi and 
Mozambique, before coming back to Tanzania. 


IO: 


What’s it like over there? 


Subira: 


Just great! Zambia is a big country. The capital 
city of Zimbabwe, Harare, has many new build- 
ings. Malawi is a small country, but it has a big 
lake. I really don ’t know anything about Mozam - 
bique, we just passed through it. 


(Now Trevor is being asked some questions) 


IO: 


Do you know Swahili? 


Trevor: 


Yes sir, I know Swahili. 


IO: 


Welcome! 


Trevor: 


Thanks! 


IO: 


What are you doing in Tanzania? 


Trevor: 


I’m studying Swahili over there at the University. 


IO: 


Are you travelling by yourself? 


Trevor: 


No, I’m travelling with some student companions. 


IO: 


How’s the trip? 




88 



Trevor: 



Good. Now I have gone to five East African 
countries, all are beautiful. Now I want to go to 
other countries in East Africa. 



Vocabulary 



-kubwa 

hi j i mkuu 

majumba 

mapya 

mengi 

ndogo 

ziwa 

-pita 

-jifunza 

peke yako 

nyingine 



( adj .) big, large (important, elder, superior) 
capital city 

buildings, mansions (sing, jumba) 

(adj.) new (in reference to majumba, buildings) 
many (in reference to majumba, buildings) 

(adj.) little, small (in reference to nchi, country) 
lake 

pass (make a turn) 
learn 

by yourself 

(adj.) some, another (in reference to nchi nyingine za 
Afrika Mashariki, other East African countries) 



Language point 

Mlimani literally means ‘on the mountain/hiH’. The University of 
Dar es Salaam is situated on Observation Hill outside the city 
centre, thus ‘Mlimani’ is a nickname for the university. 



Language structure 
Adjectives 

Like possessives and numbers, adjectives agree with the noun they 
refer to. In general, the adjective concord is the same as the 
nominal prefix which is found at the beginning of the word to show 
which class it belongs to. Adjectives usually express a quality or 
state of the noun they modify. Some adjective stems are given 
below: 

-kubwa big -dogo small 

-pana wide -embamba narrow, thin 

-refu tall, long -fupi short 




89 



-zuri 


good, pretty 


-baya 


bad, ugly 


-pya 


new 


-gumu 


hard, difficult 


-kuu 


big, important 







These adjectival stems are used with nouns from the noun classes 
discussed so far as shown below: 

M-WA 



mtu mkubwa 

a big man 


watu wakubwa 

big people 


Mzambia mzuri 

a beautiful Zambian 


Wazambia wazuri 

beautiful Zambians 


N 

treni kubwa 

a big train 


treni kubwa 

big trains 


habari fupi 

a short news item 


habari fupi 

short news 


But note : 




rafiki mfupi 

a short friend 


rafiki wafupi 

short friends 


JI-MA 




behewa kubwa 

a big carriage 


mabehewa makubwa 

big carriages 


jina zuri 

a beautiful name 


majina mazuri 

beautiful names 



As a general rule, the adjective stem takes a prefix whenever the 
noun takes a prefix, as for example in the M-WA class and the 
plural of the JI-MA class. On the other hand, there is no adjec- 
tive agreement with those nouns which do not have a prefix: the 
N class and the singular of the JI-MA class. 

Some exceptions to this pattern are found with (1) vowel initial 
stems, (2) the monosyllabic adjective stem -pya, and (3) with some 
adjective stems in the N class. Most exceptions are very similar to 
those also found with nouns. 




90 



Vowel initial stems 



The first important exception concerns adjective stems beginning 
with a vowel. The most important of these stems are given below: 


-ingine other, different 


-ekundu red 


-ingi many 


-eupe white 


-ema good, well 

-embamba narrow, thin 


-eusi black 


The prefix changes due to the following vowel: 


M-WA 




mtu mwingine 


watu wengine 


a different man 


other people 


Mzambia mwembamba 


Wazambia wembamba 


a thin Zambian 


thin Zambians 


N 




treni nyingine 


treni nyingine 


a different train 


different trains 


treni nyekundu a red train 


treni nyekundu red trains 


But : 




habari njema 


habari njema 


a good news item 


good news 


JI-MA 




behewa jingine 


mabehewa mengine 


a different carriage 


different carriages 


jina jema 


majina mema 


a good name 


good names 



The rules are that m- becomes mw-, wa- combines with -i or -e to 
form we-, N-class nouns take ny-, and JI-MA nouns take j- in the 
singular (sometimes 1- is heard instead of j-), and have me- in the 
plural. Note the exception of -ema with N-class nouns: it is njema. 



The stem -pya 

The second exception is found with monosyllabic adjective stems. 
In classes where adjective stems do not normally take a prefix. 




91 



some short (monosyllabic) stems do. Of the stems we have here, 
this exception affects only -pya, ‘new’ when agreeing with a singular 
JI-MA noun or with an N-class noun: 

Jino jipya a new tooth 

Safari mpya a new journey/new journeys 

As can be seen from the examples, -pya takes a ji- prefix with JI- 
MA singular nouns, and an m- prefix in the N class. 



Adjective stems in the N class 



The third exception concerns only adjectives agreeing with N-class 
nouns. In the N class, stems beginning in d, g, z, or r take, in 
contrast to other stems, an n- prefix: 



safari ndogo 
safari nzuri 
safari ngumu 
safari ndefu 



a small journey 
a beautiful journey 
a hard, difficult journey 
a long journey {from -refu: 
-r- changes to -d-) 



With all other stems, there is no adjective agreement in the N class 
(except, of course, for vowel initial stems and mpya). 

A number of adjectives, mostly those which have entered the 
Swahili language more recently, do not agree with their head noun. 
For example, buluu, ‘blue’, muhimu, ‘important', or maalum, 
‘special’, are used with any noun without changes: 



behewa buluu 
mtu muhimu 
mwalimu buluu 
treni maalum 



blue carriage 
important person 
blue teacher 
special train 



Exercise 7 

Replace the adjective written in English in the passage below with 
the appropriate Swahili equivalent: 

Wanafunzi four wanakwenda Zambia kwa treni. Treni hii ni big 
yenye mabehewa many. Rangi ya treni hiyo ni red na white. Ni 
safari long. Katika treni, Mzambia tall na mke wake short 
wanazungumza na wanafunzi. Wanafunzi wanapata habari import- 
ant kuhusu nchi ya Zambia. 




92 



Exercise 8 

Match the nouns in column A with the appropriate adjective in 
column B: 



A 


B 


safari 


weusi 


jina 


mweupe 


mtu 


jipya 


mabehewa 


ndefu 


watu 


nzuri 


habari 


mengi 



Dialogue 3 



Travelling on from the border, the bus to Dar es Salaam stops 
periodically at stations and refreshment centres. It is at these places 
where local people, mainly women and children, sell snacks and 
light refreshment to the bus travellers 

1 What food items do the students buy? 

2 How much does each item cost? 

3 What does Subira do with the items she bought? 



Mwuzaji wa 1: 
Mwuzaji wa 2: 

Mwuzaji wa 1: 
Mwuzaji wa 2: 
Victoria: 
Mwuzaji wa 1: 
Victoria: 

Mwuzaji wa 1: 
Victoria: 
Mwuzaji wa 2: 
Victoria: 
Mwuzaji wa 2: 
Leo: 

Mwuzaji wa 1: 
Leo: 



Maandazi! Maandazi! 

Machungwa matamu hapa! Machungwa matamu 
hapa! 

Soda baridi! Soda baridi! 

Mifuko ya miwa! Mifuko ya miwa! 

Naona njaa. Maandazi ni shilingi ngapi? 

Shilingi mia moja. 

Naomba manne. Chukua pesa hizi, shilingi mia 
nne. 

Asante! 

Je, machungwa haya ni matamu kweli? 

Ndiyo, ni matamu sana. Onja hili. 

Mmm, ni tamu. Nipe sita basi. Bei gani? 

Sita ni shilingi mia tatu. 

Naona kiu. Kijana! Lete soda hapa! 

Unataka soda ngapi? 

Nataka nne. Baridi sana. 




93 



Mwuzaji wa 1: 
Leo: 

Mwuzaji wa 2: 
Leo: 



Chukua hizi, zote baridi. Ni shilingi mia nane kwa 
jumla. 

Haya, shukrani. 

Je, mfuko mmoja wa miwa ni bei gani? 

Shilingi mia moja tu. 

Haya, lete moja. Asante! 

Subira, Trevor na Victoria chukueni soda. 



Sub ira, Trevor 

and Victoria: Asante! 




Seller 1: 
Seller 2: 
Seller 1: 
Seller 2: 
Victoria: 
Seller 1: 
Victoria: 

Seller 1: 
Victoria: 
Seller 2 
Victoria: 



Doughnuts! Doughnuts! 

Sweet oranges here! Sweet oranges here! 

Cold drinks! Cold drinks! 

Bags of sugarcane! Bags of sugarcane! 

I feel hungry. How much are the doughnuts? 

A hundred shillings. 

I want four. Take this money, four hundred 
shillings. 

Thanks! 

Are these oranges really sweet? 

Yes, they are very sweet. Taste this one. 

Mmm, it is sweet. Well then, give me six. What’s 
the price? 




94 



Seller 2: 
Leo: 

Seller 1: 
Leo: 

Seller 1: 
Leo: 

Seller 2: 
Leo: 



Six is three hundred shillings. 

I feel thirsty. Hey youth! Bring some soft drinks 
here! 

How many drinks do you want? 

I want four. Very cold (ones). 

Take these, all are cold. They are eight hundred 
shillings all together. 

OK, thanks. What price is one bag of sugarcane? 
Only one hundred shillings. 

OK, bring one. Thanks! Subira, Trevor and 
Victoria, take a soda. 



Subira, Trevor 

and Victoria: Thanks! 



Vocabulary 



maandazi 

baridi 

mifuko 

njaa 

-onja 

kiu 

kijana 

shukrani 



doughnuts, pastries (sing, andazi) 

(adj.) cold, cool (mild) 

bags, sacks (pockets, purses; sing, mfuko) 

hunger (famine, starvation, Naona njaa, I feel hungry) 

taste 

thirst 

youth (pi. vijana) 
thanks, gratitude 



Language use 



You feel hungry/thirsty/satisfied 



-ona 

-sikia 

Ninaona njaa, 

Ninasikia njaa 
Nina njaa 

Naona kiu, ninasikia kiu 
Nimeshiba 



see, feel 
hear, feel 

I feel hungry, I'm hungry 

I feel thirsty. I’m thirsty 

I'm satisfied. I’ve had enough 
food/drink. I’m full 




95 



Exercise 9 



You have just entered a shop and you want to buy some goods. 
Here is a conversation that takes place between yourself and a 
shopkeeper. Answer by changing the English in the brackets into 
Swahili: 



Mwuzaji: 

Mimi: 

Mwuzaji: 

Mimi: 

Mwuzaji: 

Mimi: 

Mwuzaji: 

Mimi: 

Mwuzaji: 

Mimi: 

Mwuzaji: 

Mimi: 



Karibu! 

Asante! [I want some oranges and bananas .] 

Unataka machungwa mangapi na ndizi ngapi? 

Nataka [twelve oranges and twelve bananas ]. 

Je, unataka vitu vingine? 

[Yes], nataka maji ya kunywa, soda, [tea and coffee ]. 
[What sort of soda do you want?] 

[Please give me one fanta and two sprite. How much 
is it?] 

[The price /.v] shilingi elfu moja na mia tisa [in total], 
[Take this money.] Asante! 

[OK] Karibu tena. [Goodbye!] 

Kwaheri! 



Reading 

Jiografia ya Tanzania 

Tanzania ni nchi kubwa; iko Afrika Mashariki. Nchi hiyo ipo kusini 
kidogo tu ya Mstari wa Ikweta. Katika mashariki ya nchi hiyo ipo 
Bahari ya Hindi. Nchi zilizo jirani na Tanzania ni Kenya, Uganda, 
Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo (iliyoitwa 
Zaire), Zambia, Malawi na Msumbiji. Visiwa vya pwani ni Unguja 
na Pemba (Zanzibar). Kuna maeneo muhimu mawili ya jiografia 
ndani ya nchi ya Tanzania. Moja ni Mlima Kilimanjaro ambao ni 
mlima mrefu kuliko yote iliyomo Afrika. Mlima Kilimanjaro ni 
mnara wa Afrika na urefu wake toka usawa wa bahari ni futi 
19,340. Eneo jingine muhimu ni lile Bonde la Ufa linalopita sehemu 
nyingi za Afrika Mashariki hadi Asia. 

Vocabulary 



mashariki 

kusini 

mstari 



east 

south 

line 




96 



Bahari ya Hindi 

jirani 

pwani 

maeneo 

mnara 

Bonde la Ufa 



the Indian Ocean 

neighbour 

coast 

regions, areas 
tower 

the Rift Valley 




6 Shambani 

In the countryside 



In this unit you will learn: 

• the demonstratives 'this', 'that', 'these' and 'those' 

• more about numbers 

• how to make comparisons 



Dialogue 1 



Amos has decided to go and visit his family who live in Bukoba, 
Lake Victoria, close to the T anzania-U ganda border. The American 
student Kathy has expressed her interest to see as much of Tanzania 
as possible, and so he has invited her to accompany him on this 
trip. After a very long journey ( more than 40 hours!), Amos is now 
introducing his family to Kathy 

1 Mzee Kiaruzi has a preference. What is it? 

2 Kathy has a preference. What is it? 



Amos: 

Kathy: 

M. Kiaruzi: 
Kathy: 
Amos: 
Kathy: 

Bi. Zakia: 
Kathy: 

M. Kiaruzi: 
Amos: 

M. Kiaruzi: 



Huyu ni babangu, Mzee Kiaruzi. 

Shikamoo Mzee! 

Marahaba! Karibu sana. 

As ante. 

Huyu ni mamangu, Bibi Zakia. 

Shikamoo mama! 

Marahaba! Karibu kwetu. 

Asante sana. 

(To Amos) Jamani! Mgeni huyu anajua Kiswahili. 
Ndiyo, anajua sana. Yeye anajifunza Kiswahili chuo 
kikuu. 

(To Kathy) Karibu shambani. 







98 



Kathy: 

M. Kiaruzi: 



Kathy: 

M. Kiaruzi: 

Bi. Zakia: 
Kathy: 

Bi. Zakia: 



Asante. Ni pazuri hapa. 

Ndiyo. Hapa ni mazingira ya kupendeza. Pana ma- 
ndhari nzuri yenye milima, mito na maziwa. Tofauti 
kabisa na mandhari ile ya miji yenye magari na 
mavumbi. Mimi napenda maisha ya shambani kuliko 
maisha ya mjini. Je, umewahi kuliona Ziwa Victoria? 
Kwa mbali tu. 

Jioni mke wangu atakupikia samaki wanaotoka 
katika ziwa hilo. Bila shaka utawapenda. 

Je, unapenda ndizi? 

Ndiyo, nazipenda kuliko wali. 

Kuna migomba mingi hapa Bukoba, kwa hiyo watu 
wa hapa wanakula ndizi karibu kila siku. Basi 
nitapika ndizi vilevile. 




Amos: 


This is my father, Elder Kiaruzi. 


Kathy: 


My respects Elder! 


M. Kiaruzi: 


Respects taken! You are most welcome! 


Kathy: 


Thanks. 


Amos: 


This is my mother, Mrs Zakia. 


Kathy: 


My respects mother! 


Bi. Zakia: 


Respects taken! You are welcome to our home. 


Kathy: 


Many thanks. 


M. Kiaruzi: 


(To Amos) My goodness! This foreigner knows 
Swahili. 


Amos: 


Yes, she knows a lot. She is studying Swahili at the 
university. 



99 



M. Kiaruzi: 
Kathy: 

M. Kiaruzi: 



Kathy: 

M. Kiaruzi: 



Bi. Zakia: 
Kathy: 

Bi. Zakia: 



(To Kathy) Welcome to the countryside. 

Thanks. It’s beautiful here. 

Indeed. This place is a nice environment. There’s 
beautiful scenery with mountains, rivers and lakes. 
Entirely different from the scenery of the towns with 
their vehicles and dust. I like life in the countryside 
more than life in town. Have you managed to see 
Lake Victoria? 

Only from a distance. 

In the evening my wife will cook some fish for you 
which come from that lake. No doubt you will like 

them. 

Do you like bananas? 

Yes, I prefer them to cooked rice. 

There are many banana plants here in Bukoba, so 
people from here eat bananas nearly every day. Well 

then, I shall also cook some bananas. 



Vocabulary 




kwetu 


at our place, at us 


mgeni 


visitor, guest, foreigner, stranger, new person 


-jim 


know 


pazuri 


nice, fine, beautiful (pa + zuri in reference to a place ) 


mazingira 


environment 


-a kupendeza 


pleasing, charming, attractive 


pana 


there is 


mandhari 


scenery 


yenye 


having, with {in reference to mandhari) 


milima 


mountains (sing, mlima) 


mito 


rivers (sing, into) 


maziwa 


lakes, ponds (sing, ziwa) 


magari 


cars, vehicles (sing, gari) 


mavumbi 


dust (sing, vumbi) 


-wahi 


manage, reach, be on time for 


kvva mbali 


from a distance, afar 


-pikia 


cook for (from -pika, cook) 


samaki 


fish 


-penda 


like, love 


ndizi 


bananas 


kuliko 


than (in comparison) 


migomba 


banana plants (sing, ingomba) 


karibu 


near, nearby, nearly 




100 



Language structure 

Demonstratives: ' this ' , 'that, 'these' 
and 'those' 

There are three kinds of demonstratives in Swahili, two of which 
point to something near and far, and a third kind for something 
which has already been mentioned, or been ‘referred to’, and is 
thus known to the speaker and the person who is spoken to. 

We have already seen demonstratives in previous units and there 
are a number of demonstratives in Dialogue 1 of this unit. For 
example, the Dialogue opens with Amos saying: Huyu ni babangu 
... Huyu ni mamangu ... "This (person) is my father . . .’ ' This 
(person) is my mother . . .’. Later Amos’s father, Mzee Kiaruzi 
says: Mgeni huyu anajua Kiswahili. ‘This guest/foreigner knows 
Swahili.’ These are instances of a demonstrative referring to a 
person (an M-WA noun) near the speaker. 

Later on in the dialogue Mzee Kiaruzi says to Kathy: Jioni mke 
wangu atakupikia samaki wanaotoka katika ziwa hilo. In the 
evening my wife will cook some fish for you which comes from 
that lake ( already referred to).' Because he has already mentioned 
Lake Victoria, Kathy knows what he is referring to. Later, Mzee 
Kiaruzi uses the demonstrative ‘that’ when he says: Tofauti kabisa 
na mandhari He ya miji. ‘Completely different from that town envi- 
ronment.’ 

In Swahili the demonstrative must agree with the noun it qual- 
ifies. All three types of demonstrative are formed with the concord, 
as can already be seen from the examples in the text - huyu 
includes the M-WA singular marker yu-, while the i- in ile and the 
-lo in hilo are formed from the N-class and the JI-MA class singular 
concords. 

Demonstratives showing 'nearness': 

'this', 'these' 

All begin with h- and end with the appropriate concord. Between 
the two, the same vowel present in the concord is repeated. Thus 
in the above examples we get huyu for ‘this (person)’. 




Demonstratives showing 'farness': 
'that', 'those' 



101 



All begin with the concord and end with -le. So, the above example 
mandhari ile, ‘that scenery', is made up of the N-class singular 
concord i and the demonstrative marker for ‘farness’ le, i + le = ile 
‘that’. 



Demonstratives of reference: 'that', 

'those (referred to)' 

All begin with h- and end with -o, as in the above example . . . ziwa 
hUo, . . that lake (referred to)’. 

The following table shows the three demonstratives for the three 
classes we have introduced so far: 



Singular 

M-WA Class 

mtu huyu this person 
mtu yule that person 
mtu huyo that person 
(referred to) 

JI-MA Class 

tunda hili this fruit 
tunda lile that fruit 
tunda hilo that fruit 
(referred to) 

N Class 

nyumba hii this house 
nyumba ile that house 
nyumba hiyo that house 
(referred to) 



Plural 

watu hawa these people 
watu wale those people 
watu hao those people 
(referred to) 

matunda haya these fruits 
matunda yale those fruits 
matunda hayo those fruits 
(referred to) 

nyumba hizi these houses 
nyumba zile those houses 
nyumba hizo those houses 
(referred to) 



102 



Reduplication 

Any of the demonstratives outlined above may be repeated. This 
then intensifies the meaning, e.g. 

mtu huyu huyu this very same person 

mtu yule yule that very same person 

mtu huyo huyo that same person (mentioned) 



Exercise 1 



Write the Swahili equivalent of the word in brackets: 



E.g. Mtu (that) yule Watu (these) hawa 



1 mtu (this) 6 

2 watu (those) 7 

3 mgeni (referred to) 8 

4 tunda (referred to) 9 



5 watu (those very same 
people mentioned) 



nyumba (this) 

nyumba (these) 

mtu (this very same person) 

matunda (those) 



Exercise 2 

Fill in the gaps then translate the sentences into English: 
E.g. Mtoto huyu ni wangu. This child is mine. 

1 Nyumba i . . . ni nzuri. 

2 Nyumba z ... si nzuri. 

3 Wageni h . . . wanajua Kiswahili. 

4 Wageni h .o hawajui Kiswahili. 

5 Mmarekani y . . . anaondoka leo. 

6 Mwingereza h . . . ataondoka kesho. 



Dialogue 2 

The following day, Amos takes Kathy for some sightseeing close to 
the lake 

Kathy: Jamani! Ziwa Victoria ni kubwa mno kama bahari. 
Amos: Ndiyo. Watu wengi wanapata riziki zao kutokana na ziwa 

hilo. Kuna mabaharia, wavuvi na wasaidizi wao. Watu 




103 



wengine wanafanya kazi si mbali na hapa, pale masham- 
bani. Watu hao wanalima kahawa, pamba, matunda na 
mboga. Katika shamba letu tumepanda miti mingi. 
Vilevile tunalima mboga za aina mbalimbali. 

Kathy: Je, shamba lenu lina miti mingapi? 

Amos: Lina michungwa kumi na miwili, milimao kumi, miembe 

minane, michikichi sita, minazi mitano na mfenesi mmoja 
tu. 

Kathy: Hakuna migomba? 

Amos: Kuna migomba mingi na mimea mingine, lakini sijui 

mingapi hasa. Je, unataka kwenda shambani? 

Kathy: Ndiyo, twende! 

Kathy: My goodness! Lake Victoria is vast like the sea. 

Amos: Yes. Many people get their daily needs from the lake (lit. 

as a result of the lake). There are sailors, fishermen and 
their helpers. Other people work not far from here in the 
fields. These people cultivate coffee, cotton, fruit and 
vegetables. In our field we’ve planted many trees. We are 
also cultivating various kinds of vegetables. 

Kathy: How many trees does your field have? 

Amos: It has twelve orange trees, ten lemon trees, eight mango 

trees, six palm oil trees, five coconut palms and just one 
jackfruit tree. 

Kathy: There are no banana plants? 

Amos: There are many banana plants and other crops, but I don ’t 

know how many exactly. Do you want to go to the field? 

Kathy: Yes, let’s go! 



Vocabulary 




mno 


much too much, to excess 


bahari 


sea, ocean 


riziki 


daily needs, God’s blessings 


kutokana na 


as a result of 


mabaharia 


sailors (sing, baharia) 


wavuvi 


fishermen (sing, mvuvi) 


wasaidizi 


assistants, helpers (sing, msaidizi) 


mashamba 


fields (sing, shamba, also means the countryside) 


-lima 


cultivate 


pamba 


cotton, cotton wool 




104 



mboga vegetable(s) ( also some meat as a side dish, or a 

pushover, someone who is easy to fool) 

-panda plant, sow 



Language structure 
The M-MI noun class 

A number of words in the dialogue belong to a new noun class 
(the fourth discussed so far), the M-MI class. 

Singular Plural 

mti miti tree 

mchungwa michungwa orange tree 

mnazi minazi coconut palm 

mgomba migomba banana plant 

This class is sometimes called the ‘tree class’, but a number of other 
nouns belong here as well: 

mlima milima mountain, hill 

mto mito river 

mji miji town 

When followed by a vowel, singular nouns begin with mw-: 

mwembe miembe mango tree 

mwaka miaka year 

mwezi miezi month, moon 

The M-MI class has the following agreement: 

Concord Possessive Adjective Demonstratives 

concord concord 

Sing. u- w- m- huu ule huo 

PI. i- y- mi- hii ile hiyo 

Mti wangu huu unapendeza. 

This tree of mine pleases. 

Miti yako mizuri inapendeza. 

Your beautiful trees please. 




105 



Language structure 

In Swahili the numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 8 are treated just like 
other adjectives, that is, they agree with the noun they qualify. In 
general counting, the numbers of the N class are used (as already 
introduced in Units 3, 4, and 5): 



1 


-moja 


11 


kumi na -moja 


2 


mbili (-wili) 


12 


kumi na mbili (-wili) 


3 


-tatu 


13 


kumi na -tatu 


4 


-nne 


14 


kumi na -nne 


5 


-tano 


15 


kumi na -tano 


6 


sita 


16 


kumi na sita 


7 


saba 


17 


kumi na saba 


8 


-nane 


18 


kumi na -nane 


9 


tisa 


19 


kumi na tisa 


10 


kumi 


20 


ishirini 



In the case of mbili (2) this changes to -wili when the noun is not 
of the N class. For example, in Dialogue 2 Amos tells Kathy that 
the family plot has ni/chungwa kumi na ni/wili, ‘twelve orange 
trees’. Mi- is the marker for a plural noun of the M-MI class (the 
singular is m-), and so with the pattern of agreement -wili takes 
the mi- prefix. The chart shows how this works in the classes intro- 
duced so far: 



Noun 


7 


2 


3 


4 


5 


8 


mtu 

watu 


mmoja 


wawili 


watatu 


wanne 


watano 


wanane 


mti 

miti 


mmoja 


miwili 


mitatu 


minne 


mitano 


minane 


neno 

maneno 


moja 


mawili 


matatu 


manne 


matano 


manane 


nyumba 

nyumba 


moja 


mbili 


tatu 


nne 


tano 


nane 




106 



This is a good time to mention word order. In Swahili the noun is 
followed by the adjective, then the number and, lastly, the demon- 
strative (generally this is the opposite of the word order in English, 
but this is liable to change with emphasis). For example: 

Watoto wadogo wanne hawa 

These four small children 
(lit. Children small four these) 

Minazi mikubwa kumi na mmoja hii 

These eleven big coconut palms 

(lit. Coconut palms big ten and one these) 



Exercise 3 

Translate these sentences into English. 

E.g. Watoto kumi na wawili hawa These twelve children 

1 Mtoto mmoja ni wangu na mtoto mmoja ni wake. 

2 Watu wawili wale wanatoka Dar es Salaam. 

3 Miti mitatu hii ni yangu na miti kumi na miwili ile ni yako. 

4 Soma majina matano haya. 

5 Nyumba sita hizi ni mpya. 

6 Watu saba hawa walihka jana. 

7 Watoto wanane hao wako shuleni. 

8 Je, wavuvi tisa hawa wanafanya kazi leo? 

9 Mabaharia kumi hao wako baharini. 

Exercise 4 

Translate into Swahili: 

E.g. These three little girls Wasichana wadogo watatu hawa 

1 This big person 

2 Those three tall people and that short person 

3 One wide tree 

4 Two narrow trees 

5 Eleven pretty girls 

6 These twelve bad boys and that one good boy 

7 These eight tall houses and that small house 




107 



Dialogue 3 

While on their way to the family plot, Amos and Kathy meet Mwesi, 

Amos’s younger brother, who is on his way home from working in 

the field 

Mwesi: Hamjambo? 

Amos and 

Kathy: Hatujambo. 

Amos: Na wewe hujambo? 

Mwesi: Mimi sijambo sana. Shikamoo! 

Amos: Marahaba! Vipi kazi? 

Mwesi: Kazi nzuri. Na yako? 

Amos: Kazi yangu inaendelea bila taabu. 

Kathy: Bwana Amos, wewe hufanyi kazi. Unasoma tu. 

Amos: Bibi Kathy, kusoma ni kugumu sawa na kulima. 

Mwesi: Ndiyo kweli. Kazi ya kutumia kichwa na kazi ya kutumia 

mikono ni tofauti, bali kila moja ina matatizo yake 
yenyewe. 

{Kathy then changes the conversation) 

Kathy: Bwana Amos ingawa wewe una umri mkubwa zaidi 

kuliko ndugu yako, yeye ni mrefu kuliko wewe. 

Amos: Kwa hakika yeye ni mrefu zaidi kuliko mimi, lakini baba 

yetu ni mfupi kama mimi. Baba yetu ana busara zaidi 
ya wote, yaani, busara inazidi kwa umri sio kwa urefu. 

Mwesi: (To Kathy) Je, unayapenda maisha ya mjini kuliko 

maisha ya kijijini? 

Kathy: Mimi sijui jibu la swali hilo. Huko Marekani nilizaliwa 

jijini na hadi sasa sijapata nafasi ya kuishi kijijini. 
Mwulize kaka yako, Amos. 

Mwesi: (To Amos) Je, unapenda kukaa mjini au kijijini? 

Amos: Kwangu kukaa mjini ni bora kuliko kukaa kijijini. 

Mwesi: Kwa nini? 

Amos: Kwa sababu pale mjini kuna mambo mengi ya kufanya. 

Kuna klabu, mikahawa, makumbusho, na kadhalika. 

Kathy: Lakini jamaa zako hawapo. 

Mwesi: Haya basi! Twende nyumbani tukale chakula cha mama. 

Amos: Ndiyo. Chakula chake ni kitamu kuliko vyote. 




108 



Mwesi: How are you? 

Amos and 

Kathy: We’re fine. 

Amos: And how are you? 

Mwesi: I’m very well. My respects! 

Amos: Your respects are welcome! How’s work? 

Mwesi: Work is fine. How about yours? 

Amos: My work is going without problems. 

Kathy: Mister Amos, you don’t work. You just study. 

Amos: Miss Kathy, studying is as hard as cultivating. 

Mwesi: It’s the truth. Working with the head and working with 

the hands are different, but each has its problems. 

(Kathy then changes the conversation) 

Kathy Bwana Amos, although you’re older than your brother, 
he’s taller than you. 

Amos: Certainly he’s taller than me, but our father’s as short as 

me. Our father is wisest - so wisdom increases with age 

not with height. 

Mwesi: (To Kathy) Do you like life in the town more than life 

in the village? 

Kathy I don’t know the answer to that question. Over there in 
America I was born in the city and until now I’ve not 
had the opportunity to live in a village. Ask your brother, 
Amos. 

Mwesi: (To Amos) Do you like to stay in the town or the village? 

Amos: For me, living in the town is better than living in the 

village. 

Mwesi: Why? 

Amos: Because in the town there are many things to do. There 

are clubs, restaurants, museums, etc. 

Kathy: But your family is not there. 

Mwesi: OK that’s enough! Let’s go home and eat some of 

mother’s food. 

Amos: Yes. Her food is the best of all. 

Vocabulary 

bila without 

taabu problem(s), trouble (s) 

-tumia use 

kichwa head 




109 



mikono 


hands or arms (sing, mkono) 


busara 


wisdom 


-zidi 


increase 


jibu 


answer 


swali 


question 


hadi 


until, up to 


bora 


best, excellent 


kwa sababu 


because (lit. for the reason) 



Language structure 
The KI-VI noun class 

The KI-VI class is the fifth class we encounter. The word for ‘head’, 
kichwa belongs in this class: 

Kichwa hiki kizuri kinapendeza. 

This beautiful head pleases. 

Vichwa hivi vizuri vinapendeza. 

These beautiful heads please. 

As can be seen clearly, the singular nominal prefix of the KI-VI 
class is ki-, and so is the concord, while both the nominal prefix 
and the concord of the plural are vi-. Further KI-VI words are (all 
of them make their plural by exchanging ki- for vi): 



kitu 


thing 


kisima 


well 


kitabu 


book 


kisiwa 


island 


kikombe 


cup 


kikapu 


basket 


kibanda 


hut 


kitanda 


bed 


kiti 


chair 






Some KI-VI nouns (often those with a 


stem beginning 


vowel) have ch- 


■ and vy- 


instead of ki- and vi-: 


choo 


toilet 


vyoo 


toilets 


chakula 


food 


vyakula 


food (pi.) 


cheo 


status 


vyeo 


status (pi.) 



The possessive concord is always ch- and vy-, while for the adjective 
concord, stems beginning with e- take ch- and vy-, and stems begin- 
ning with i- take k- and v- (in other words, they take ki- and vi- and 
one i is dropped). All other adjective stems take ki- and vi-. 




110 



Concord Possessive 

concord 

Sing. ki- ch- 

Pl. vi- vy- 

chakula changu 

my food/dish 

kitanda cha Leo 

Leo’s bed 

kisiwa cheupe 

white island 

kiti kingine 

another chair 



Adjective Demonstratives 

concord 

ki-/ch- hiki kite hicho 

vi-/vy- hivi vile hivyo 

vyakula vyangu 

my dishes 

vitanda vingi 

many beds 

visiwa vyema 

good islands 

viti vyako vizuri 

your beautiful chairs 



Language use 

Making comparisons 

To show equality, sawa na the same as, equal to (as . . . as) 
or kama like (as . . . as) 

E.g. Kusoma ni kugumu sawa na kulima. 

Reading is as hard as cultivating. 

Baba yetu ni mfupi kama mimi. 

Our father is as short as myself. 

To show inequality, kuliko than 
or zaidi kuliko more than 

E.g. Yeye ni mrefu kuliko we we. 

He is taller than you. 

Una umri mkubwa zaidi kuliko ndugu yako. 

You are older than your brother. 

(lit. You have a greater age.) 




Ill 



To show the highest degree: -ote ‘all’ is used after kuliko or zaidi ya 

E.g. Chakula chake ni kitamu kuliko vy ote. 

Her food is the best of all. 

(lit. Her food is the sweeter than all [food].) 

NB: -ote agrees with the noun and, in this case, is used in the 
plural. Another example is: 

Baba yetu ana busara zaidi ya wote. 

Our father is wisest. 

(lit. Our father has more wisdom than all [people].) 



Exercise 5 

Translate into Swahili: 

1 You are bigger than me, but he is taller than you. 

2 She is the prettiest girl. 

3 That old man is the wisest. 

4 Kilimanjaro is the highest mountain in Africa. 

5 This is the best book. 

6 He is older than you. 

7 A city is bigger than a town but a town is bigger than a village. 

8 Mother’s food is best. 

9 My field is bigger than yours, but that person’s field is the 
biggest. 

10 This house is the same as that house. 

Reading 

Elimu na Kujitegemea 

Wakati wa ukoloni ule uchumi na elimu ya Tanganyika (Tanzania) 
vilikuwa vinapuuzwa na Waingereza wakoloni (wakati wa uhuru 
kulikuwa na wahitimu 120 katika nchi nzima). Kwa sababu hiyo 
Azimio la Arusha lilifanyika mwaka 1967. Sera za kijamaa 
zilitekelezwa na serikali kuendesha uchumi na elimu ya nchi hiyo. 
Rais Nyerere alitambua kwamba Tanzania ilikuwa ni nchi ya 
kilimo, yaani wananchi wengi walikuwa wanafanya kazi masham- 
bani ili wapate riziki zao. Kwa sababu hiyo walimu, wafanyakazi 
wengine, wanafunzi, na hata wafanyakazi wa serikali walikuwa 




112 



wanashawishiwa wawe wakulima pia. Mbali na vijiji, mashule na 
vyuo pia vilikuwa vinashauriwa na serikali kuwa na mashamba yao 
wenyewe. Maneno ‘kazi’ na ‘kujitegemea’ yalikuwa yanasikika 
katika vijiji na miji. 

Nyakati zimebadilika, na baadhi ya sera hizo vilevile zimebadi- 
lika, hata hivyo Watanzania wote wanaukumbuka umuhimu wa 
kushirikiana wakati wa sikukuu ya kitaifa ya Sabasaba (tarehe 7 
Julai), ambayo pia inajulikana kama ‘Siku ya Wakulima’. 



Vocabulary 




elimu 


education 


kujitegemea 


self-reliance 


ukoloni 


colonialism 


uchumi 


economics 


-puuzwa 


be disregarded 


wakoloni 


colonialists 


uhuru 


independence, freedom 


wahitimu 


graduates 


azimio 


declaration (intention, resolution) 


sera 


policy 


-a kijamaa 


socialist 


-fanyika 


be made 


-tekelezwa 


be implemented 


serikali 


government 


-endesha 


manage, run a business (drive a vehicle) 


-tambua 


realize, recognize 


-a kilimo 


agricultural 


wananchi 


the people/folk, fellow countrymen 


wafanyakazi 


workers 


-shawishi 


urge, persuade (tempt) 


wakulima 


cultivators, farmers 


-shauriwa 


be advised 


-sikika 


be heard 


nyakati 


times (sing, wakati) 


-badilika 


be changed 


umuhimu 


importance 


-a kitaifa 


national 


-julikana 


be known 




7 Ugonjwa na 
matibabu 

Sickness and medical treatment 



In this unit you will learn: 

• how to say that you are unwell 

• to describe the parts of the body 

• the past tense 

• the passive form of the verb 

• to express warnings and prohibitions 



Dialogue 1 



The Duty Doctor at the Muhimbili Medical Centre is in the process 
of examining a patient 

1 When did the patient become ill? 

2 What did the patient do? 

3 The patient was told to apply the prescribed medicine how many 
times daily? 



Mgonjwa: 

Daktari: 

Mgonjwa: 



Daktari: 

Mgonjwa: 

Daktari: 

Mgonjwa: 

Daktari: 



Mimi ni mgonjwa. 

Umekuwa mgonjwa tangu lini? 

Tangu jana. Niliyagusa macho kwa mikono na baadaye 
kidogo macho yalianza kuniwasha. Leo asubuhi 
niliamka mapema na macho yamekuwa mekundu na 
kuvimba. 

Hebu! Nikuangalie macho . . . Jana ulifanya nini? 
Jana nilikwenda sokoni kununua vitambaa. Halafu 
nilikwenda dukani kununua sabuni. 

Je, unatumia sabuni usoni? 

Ndiyo. 

Je, ulitumia sabuni mpya? 







114 



Mgonjwa: 

Daktari: 

Mgonjwa: 

Daktari: 



Mgonjwa: 

Daktari: 

Mgonjwa: 

Daktari: 



Hapana, sikutumia sabuni mpya. Nilitumia sabuni ya 
kawaida. 

Huko sokoni ulibadilishana pesa na watu wengi? 
Ndiyo, nilinunua vitambaa. Vitambaa hivyo vilitoka 
kwa wauzaji wengi mbalimbali. 

Bila shaka umepatwa na ugonjwa unaoitwa ‘Macho 
Mekundu’. Chukua maelezo haya ya matumizi ya 
dawa, halafu nenda kwenye duka la madawa kupata 
dawa hii ya kupaka. Paka dawa hiyo machoni mwako 
mara mbili kila siku, kwa muda wa wiki nzima. Je, 
umeelewa? 

Nimeelewa. Asante! 

Karibu! 

Kwaheri! 

Kwaheri ya kuonana! 



Patient: 

Doctor: 

Patient: 



Doctor: 

Patient: 

Doctor: 

Patient: 

Doctor: 

Patient: 

Doctor: 

Patient: 

Doctor: 



Patient: 

Doctor: 

Patient: 

Doctor: 



I’m sick. 

How long have you been you sick? 

Since yesterday. I touched my eyes with my hands, soon 
after they started to itch. This morning I got up early 
and my eyes have become red and swollen. 

Well then! Let me look at your eyes . . . What did you 
do yesterday? 

Yesterday I went to the market to buy some cloth. Then 
I went to a shop to buy some soap. 

Do you use soap on your face? 

Yes. 

Did you use a new soap? 

No, I didn’t use a new soap. I used my usual soap. 
Over there at the market, did you exchange money with 
many people? 

Yes, I bought fabric. These fabrics came from many 
different sellers. 

Without doubt you have an illness which is called ‘Red 
Eyes’. Take this prescription, then go to the pharmacy 
to get this ointment. Apply this medicine to your eyes 
twice each day, for a period of a whole week. Do you 
understand? 

I understand. Thanks! 

You’re welcome! 

Goodbye! 

Goodbye, see you again! 




115 



Vocabulary 



mgonjwa 

-gusa 

-washa 

-amka 

maperna 

-vimba 

-angalia 

soko 

-nunua 

vitambaa 

duka 

salami 

-tumia 

-badilishana 

ugonjwa 

maelezo ya matumizi 
ya dawa 
duka la madawa 
-paka 
mara 
-onana 

kwa heri ya kuonana 



sick person, patient (pi. wagonjwa) 
touch 

itch (light, ignite, kindle) 

wake up 

early 

swell 

look at 

market (pi. masoko) 
buy 

fabric, material (lit. cloths, sing, kitambaa) 

shop (pi. maduka) 

soap(s) 

use, utilize, apply 
change, exchange with 
illness 

medical prescription (lit. explanation for the use 
of medicine) 
pharmacy 
apply, smear 

times (mara mbili, two times, twice) 

see each other (kuonana, to see each other) 

Goodbye until we meet again 



Language use 
To say you are ill 

mimi ni mgonjwa 

nina homa 
nina mafua 
naumwa 

ninaumwa na tumbo/kichwa 
or naumwa tumbo/kichwa 
kichwa kinauma 
kichwa kinaniuma 



I am sick 

(lit. I am a sick person) 
I have a fever 
I have a cold 
I’m in pain 

I have a stomachache/ 
headache 
the head aches 
my head aches 

(lit. the head aches me) 




116 



To say you how you feel 



-sikia 


hear, feel 


-ona 


see, feel 


-hisi 


feel 


baridi 


cold 


joto 


heat 


ninaona baridi 


I feel cold 


ninahisi joto 


I feel hot 



The body 

Mwili (mi) 





Parts of the body 

Sehemu za Mwili 



A 




B 




1 kichwa (vi) 


head 


1 koo (N) 


throat 


2 shingo (N) 


neck 


2 kifua (vi) 


chest 


3 bega (ma) 


shoulder 


3 mgongo (mi) 


back 


4 kwapa (ma) 


armpit 


4 tumbo (ma) 


stomach 


5 kiwiko (vi) 


elbow 


5 kidole gumba (vi) 


thumb 



117 



6 mkono (mi) 


arm 


6 kiganja (vi) 


palm of ham 


7 kigasha (vi) 


forearm 


7 kiuno (vi) 


waist 


8 kifundo cha 


wrist 


8 unyonga 


hip 


mkono (vi) 






(pi. nyonga 


9 mkono (mi) 


hand 


9 ngurni (N) 


fist 


10 kidole/chanda 


finger 


10 rnatako 


buttocks 


(vi/vy) 






(sing, tako) 


11 mguu (mi) 


leg 


11 paja (ma) 


thigh 


12 nguyu (N) 


ankle (s) 


12 goti (ma) 


knee 


13 mguu (mi) 


foot 


13 kisigino (vi) 


heel 


14 kidole cha mguu 


toe 


14 wayo 


sole of foot 


(vi) 






(pi. nyayo) 


15 ukucha 


nail (pi. kucha) 




The face 








Uso (nyuso) 










1 nywele 

2 paji (ma) 

3 nyusi 

4 kope (N) 

5 jicho (ma) 

6 sikio (ma) 

7 pua (N) 



hair 

(sing, unywele) 
forehead 
eyebrows 
(sing, usi) 
eyelid(s)/ 
eyelash(es) 
eye (pi. macho) 
ear 
nose 



8 shavu (ma) 

9 masharubu ( ) 

10 taya (ma) 

11 mdomo (mi) 

12 jino (ma) 

13 kinywa (vi) 

14 ulimi 

15 ndevu (N) 

16 kidevu (vi) 



cheek 

moustache 

jaw 

lip, mouth 
tooth (pi. meno) 
inner mouth 
tongue 
(pi. ndimi) 
beard 
chin 



118 



Exercise 1 

Write the numbers shown in the brackets in Swahili. (Remember 
that some numbers take the adjective concord. The first one has 
already been written): 

Mtu ana kichwa (1 jdmoja ), mikono (2 ) na 

miguu (2 ). Kichwani ana macho (2 ), 

masikio (2 ) na pua (1 ). Katika kila mkono 

ana vidole (4 ) na kidole gumba (1 ), na 

vidole vya miguu (5 ) katika kila mguu. 

Exercise 2 

Write the Swahili word in place of the missing word in English 
(the first one has already been written): 

A man sees with his macho , hears with his , smells 

with his and tastes with his . He smiles with 

his and bites with his . He waves with his 

, sits on his , kneels on his and 

stands on his . 



Language structure 

The past tense -li- and the negative past 
tense -ku- 

This tense works in the same way as the present tense -na-, i.e. it 
is inserted after the subject concord. It expresses something that 
took place in the past. For example, using the verb -fika: 



Concord, 


Past 


Verb 








tense 








ni 


li 


fika 


nilifika 


I arrived 


u 


li 


fika 


ulifika 


you arrived 


a 


li 


fika 


alifika 


he/she arrived 


tu 


li 


fika 


tulifika 


we arrived 


m 


li 


fika 


nilifika 


you arrived 




119 



wa 


li 


fika 


walifika 


they arrived 


i 


li 


fika 


ilifika 


it arrived 

(e.g. treni, train) 


ya 


li 


fika 


yalifika 


they arrived 



(e.g. mabehewa, 
carriages) 

An example of the past tense with an object concord is niliyagusa 
macho, said by the patient to the doctor in Dialogue 1. The form 
nilikwenda, found a bit further on in the dialogue, shows that 
kwenda keeps the stem marker, as do all monosyllabic verbs in the 
past tense. 

In the negative the past tense is -ku-: 



Negative 


Concord 


Negative 


Verb 




marker 


si 


past 

tense 

ku 


fika 


sikufika 


h 


u 


ku 


fika 


I did not arrive 

hukufika 


h 


a 


ku 


fika 


you did not arrive 

hakufika 


ha 


tu 


ku 


fika 


he/she did not arrive 

hatukufika 


ha 


m 


ku 


fika 


we did not arrive 

hamkufika 


ha 


wa 


ku 


fika 


you did not arrive 

hawakufika 


ha 


zi 


ku 


fika 


they did not arrive 

hazikufika 


ha 


li 


ku 


fika 


they did not arrive 
(e.g. treni, trains) 
halikufika 



it did not arrive 
(e.g. behewa, 

carriage) 



Monosyllabic verbs drop their stem marker in the negative past 
tense: 



si 



ku 



la 



sikula 

I did not eat 




120 



h 


a 


ku 


fa 


hakufa 

he/she did not die 


ha 


wa 


ku 


nywa 


hawakunywa 

they did not drink 



The past tense of the copula is formed with the verb kuwa, to be, 
in the past tense: 

Mimi ni mwanafunzi. I am a student (present). 

Nilikuwa mwanafunzi. I was a student (past). 

Sometimes the copula ni is used together with kuwa: 

Walikuwa ni wagonjwa. They were sick people. 

The negation of the preceding sentiment is formed usually with 
the past tense plus negative copula: 

Walikuwa si wagonjwa. They were not sick people. 

However, the negative past tense of kuwa is also possible: 

Hawakuwa wagonjwa. They were not sick people. 

The verb kuwa is also used when the copula is used in any other 
tense: 

Watakuwa wagonjwa. They will be sick people. 

Wasiwe wagonjwa. They shouldn’t be sick people. 



Exercise 3 

Fill in the word or letters which have been left out in the pyra- 
mids below: 



A 

mwanafunzi 
mwanafunzi mgonjwa 

mwanafunzi alifika 

mwanafunzi mgonjwa fika hospitali 

mwanafunzi mgonjwa hospitali kubwa 

mwanafunzi mgonjwa alifika kubwa mapema 

mwanafunzi mgonjwa alifika hospitali mapema sana 




B 



121 



wanafunzi 

wanafunzi wagonjwa 

wanafunzi hawakufika 

wanafunzi wagonjwa hospitali 

wanafunzi wagonjwa fika hospitali kubwa 

wanafunzi wagonjwa hawakufika kubwa mapema 

wanafunzi wagonjwa hawakufika hospitali mapema sana 



Exercise 4 

Write these sentences in Swahili: 

1 Yesterday I was sick. 

2 And Leo was sick. 

3 But Subira wasn’t sick. 

4 The patients did not arrive yesterday. 

5 The doctor arrived early. 

6 When did you reach the hospital? 

7 I arrived yesterday. 

8 You (pi.) didn’t arrive early. 

9 The patient didn’t arrive early. 

Exercise 5 

Habari zako? 

Write some short sentences in Swahili about things you did or 
didn’t do in the past. (An example is given in the exercise key.) 



Dialogue 2 

The next patient has very different symptoms 

1 What are these symptoms? 

2 What was the test result? 

3 What form of medication was prescribed for the patient? 

Mgonjwa: Jana nilikuwa mgonjwa sana. Sikuweza kufika hapa 
zahanati. 

Daktari: Ulipatwa na nini? 




122 



Mgonjwa: Nilipatwa na homa kali na kichwa kiliuma sana. Tena 
mwili ulitetemeka usiku kucha. 

Daktari: Unaona vipi leo? 

Mgonjwa: Leo nimepata nafuu kidogo lakini naumwa tumbo. 
Siwezi kula sana. 

Daktari: Inaonekana umepatwa na malaria. Inabidi uende chini 

ili upimwe na mwuguzi. 

(Later on . . .) 

Daktari: Nimepata matokeo ya upimaji wako; bila shaka 

umepatwa na malaria. Nimekuandikia maelezo ya 
matumizi ya dawa. Meza vidonge hivi vinne, na baada 
ya masaa sita umeze vidonge viwili vingine. Halafu 
meza vidonge viwili kila siku kwa wiki nzima. Rudi 
hapa kama hujapata nafuu. 

Mgonjwa: Asante! Nashukuru sana. Kwaheri! 

Daktari: Kwaheri ya kuonana! 

Patient: Yesterday I was very sick. I couldn’t get to the dispen- 

sary. 

Doctor: What did you come down with? 

Patient: I had a severe fever and my head hurt me a lot. Also 

my body trembled all night long. 

Doctor: How do you feel today? 

Patient: Today I feel a little better but my stomach hurts. I can’t 

eat much. 

Doctor: It seems you ’ve come down with malaria. You must go 

downstairs so that you can be tested by the nurse. 

(Later on . . .) 

Doctor: I have your test results; without doubt you have malaria. 

I’ve written you a prescription. Swallow these four 
tablets, and after six hours take another two. Then 
swallow two tablets each day for a whole week. Come 
back here if you don ’t feel any improvement. 

Patient: Thanks. I’m very grateful. Goodbye. 

Doctor: Goodbye, see you again! 




123 



Vocabulary 

zahanati 


dispensary 


-patwa na 


come down with, be stricken with 


homa 


fever 


-tetemeka 


tremble, shake, vibrate 


nafuu 


improvement 


usiku kucha 


all night long 


-bidi 


be necesarry (inabidi, it is necessary) 


chini 


down, downstairs (under, below) 


-pimwa 


be tested, examined, assessed 


mwuguzi 


nurse {pi. wauguzi) 


matokeo 


results/outcome 


upimaji 


assessment 


-meza 


swallow something 


vidonge 


pills, tablets {sing, kidonge) 


kama 


if 


-shukuru 


be grateful/thankful 



Language structure 

The passive form of the verb 

The dialogue above contains a number of verbs in the so-called 
‘passive form’. The passive form is generally formed by inserting 
a -w- just before the final vowel. The passive form can be used to 
highlight who did what to whom, as in the second example below: 

Mwuguzi alipima mgonjwa. 

The nurse tested the patient. 

Mgonjwa alipimwa (na mwuguzi). 

The patient was tested (by the nurse). 

In the sentences above, -pima is the base (or ‘active’) form of the 
verb, from which the passive form -pimwa is derived by inserting 
a -w- (the ‘passive extension’). In these examples, the passive form 
is used to say that it was the patient who was tested without neces- 
sarily saying that it was the nurse who did the testing. In gram- 
matical terms, we can say that the function of the passive is to 
make the object of the base form into the subject of the passive 
form. Other examples are: 




124 



Active 




Passive 




-kata 


cut 


-katwa 


be cut 


-ita 


call 


-itwa 


be called 


-pata 


get 


-patwa 


be got 


-penda 


love, like 


-pendwa 


be loved 


-panda 


plant 


-pandwa 


be planted 


-lima 


cultivate 


-limwa 


be cultivated 


-tumia 


use 


-tumiwa 


be used 



Verbs ending in two vowels (especially those ending in -aa, -ua, or 
-oa) are often an exception to the rule of passive formation, since 
they insert -liw- or -lew-, rather than simply -w-, before the final 
vowel, e.g. -nunua ‘buy’, -nunuliwa ‘be bought’: 

Mwanafunzi alinunua vitambaa. 

The student bought the cloth. 

Vitambaa vilinunuliwa na mwanafunzi. 

The cloth was bought by the student. 

The choice of the vowel (-lew- with e, or -liw- with i) depends on 
the vowel of the base form, and is governed by the rules of vowel 
harmony: -lew- is chosen for verbs whose stem vowel is either e 
or o, while -liw- is chosen for all others, that is those whose stem 
vowel is a, i, or u. We sometimes write T to mean ‘either e or i’, 
so that the long passive extension can be described as -liw- as 
shorthand for ‘either -liw- or -lew-’. 

Another example of the passive can be seen in Unit 3 (Dialogue 
1) in the different expressions used by men and women to say that 
they are married: 

-oa marry ( active - used when referring to a man) 

-olewa be married {passive - used when referring to a 
woman) 

Another class of exceptional verbs are those whose final vowel is 
not -a (these are verbs of Arabic origin ending in -i, -u, or -e), 
which take -iwa and -ewa instead of the final vowel: 

-jibu ask -jibiwa be asked 

-samehe forgive -samehewa be forgiven 

Monosyllabic verbs also take either -iwa or -ewa: 

-pa give -pewa be given 

-la eat -liwa be eaten 

-nywa drink -nywewa be drunk 




125 



The passive form of the verb is just one of a number of verb forms 
which are derived by combining base forms with an extension. 
Other extensions which we will encounter in the course of following 
units include the ‘Causative’ and the ‘Applicative’ extension. 



Exercise 6 

Change these passive sentences into their active counterpart: 

E.g. Wauzaji walipewa pesa na mwanafunzi. 
to Mwanafunzi aliwapa wauzaji pesa. 

1 Wagonjwa walipewa maelezo na daktari. 

2 Maelezo ya matumizi dawa yalitolewa na daktari. 

3 Chakula kililiwa na wanafunzi. 

4 Pesa zilitolewa na wagonjwa. 

5 Mgonjwa alipatwa na homa kali. 

Exercise 7 

Give the passive forms of these sentences: 

E.g. Mwuguzi alimpima mgonjwa. 

to Mgonjwa alipimwa na mwuguzi. 

1 Mwanafunzi alinunua vitambaa. 

2 Mwanafunzi alitumia sabuni usoni. 

3 Daktari aliandika maelezo ya matumizi ya dawa. 

4 Mgonjwa alimeza vidonge viwili. 

5 Mgonjwa alimpa daktari pesa. 

Exercise 8 

Translate the paragraph below into English: 

Jana nilikuwa mgonjwa sana. Niliumwa tumbo na kichwa. 
Nilikwenda hospitali kumwona daktari. Baada ya kupimwa na 
daktari huyo, nilipewa dawa. Niliambiwa na daktari huyo 
kumeza vidonge viwili kila siku kwa muda wa wiki moja. Leo 
naona nafuu kidogo. 




126 



Dialogue 3 

Amos and Leo discuss ailments they have each suffered in the past 

1 What was Amos unable to do when he became ill? 

2 What was he prevented from doing after he was admitted to 
hospital? 

3 What was Leo warned against doing prior to his accident? 

Amos: Zamani nilikuwa na taabu kooni. Sikuweza kumeza 

chochote. 

Leo: Ulisumbuliwa na nini? 

Amos: Nilisumbuliwa na findo, zilivimba sana. Daktari alisema 

lazima zikatwe. Basi nilifika hospitali nikalazwa kitandani. 
Nilikatazwa nisile chochote wala nisinywe chochote. 
Halafu nilipasuliwa na daktari mpasuaji. 

Leo: Uliogopa? 

Amos: Ndiyo, niliogopa. Lakini operesheni hiyo haikuwa ya 

muda mrefu. 

Leo: Mwaka 1983 niligongwa na gari. Mamangu alinionya 

nisicheze barabarani lakini sikumsikiliza, na kwa sababu 
ya ujinga, nilipata majeraha mengi. Mguu ulivunjika, 
mkono na bega vilevile. Nililazwa kitandani kwa muda wa 
miezi mitatu hivi. Kwa sababu ya matibabu mazuri sana, 
nilipona kabisa. 

Amos: A long time ago I had trouble with my throat. I couldn’t 

swallow anything. 

Leo: What were you troubled with? 

Amos: 7 was troubled by my tonsils, they were very swollen. The 

doctor said that they had to be removed. So I went to the 
hospital and was put in bed. I was forbidden to eat or drink 
anything. Then I was operated on by a surgeon. 

Leo: Were you afraid? 

Amos: Yes, I was afraid. But the operation didn’t take very long. 

Leo: In 1983 I was hit by a car. My mum warned me not to 

play in the street, but I didn ’t listen, and out of foolishness, 
I suffered many injuries. My leg was broken, as was my 
arm and my shoulder. I had to stay in bed for about three 
months. Due to very good treatment, I was completely 
healed. 




127 



Vocabulary 



zamani 

taabu 

findo 

-katwa 

-lazwa 

-pasuliwa 

daktari mpasuaji 

-ogopa 

-gongwa 

-onya 

-sikiliza 

iijinga 

majeraha 

-vunjika 

matibabu 

-pona 

kabisa 



some time/a long time ago 
trouble, distress, difficulty(-ies) 
tonsil(s) 

be cut {passive of kata, cut) 
be laid {passive of laza, lay down, put down) 
be split, torn open; operated on 
( passive of pasua, split) 
surgeon 
be afraid 

be hit, rammed into {passive of -gonga, hit, knock) 

warn 

listen to 

foolishness, ignorance, inexperience 
injuries {sing, jeraha) 
be broken 
medical treatment 

be cured, get well, recover (escape harm) 
definitely, absolutely 



Language point 
Warnings and prohibitions 

In this dialogue you can see some typical examples of how to 
express warnings and prohibitions, as for example when Leo’s 
mother warns him not to play on the road, or when Amos in 
hospital is not allowed to eat or drink anything. Prohibitions like 
these are formed in Swahili with the negative optative (see Unit 
5, Dialogue 1) following verbs expressing warning, prevention, 
prohibition etc.: 

Nilikatazwa nisitumie sabuni mpya. 

I was forbidden to use new soap. 

Walionywa wasinunue vitambaa vingi. 

They were warned not to buy (too) much cloth. 

Tulimzuia asifike hapa. 

We prevented him/her from arriving here. 




128 



Typical verbs used in this construction are: 



-onya 

-kataza 

-zuia 

-komcsha 



warn 
forbid 
prevent 
stop, prevent 



Language structure 
U-class nouns 

In this dialogue we find a number of nouns which belong to yet 
another noun class, namely the U class. U-class nouns begin with 
u- (or sometimes with w-), and can roughly be divided into two 
groups: 

1 those nouns which refer to abstract ideas such as ‘beauty’ or 
‘truth’, including also names for countries; these do not form a 
plural, and 

2 those nouns which denote concrete, often long or mass objects; 
these often have a corresponding plural form of the N class. 

Some examples are: 



ugonjwa 


illness 


(cf. mgonjwa, sick person) 


ujinga 


foolishness 




Ufaransa 


France 




Uholanzi 


Holland 




uzuri 


beauty 


( from the adjective -zuri, 
beautiful) 


ukweli 


truth 


( from the adjective kweli, true) 


uzazi 


parenthood 


( cf. wazazi, parents, and -zaa, 



bear, give birth) 



U-class nouns with corresponding N-class plural (see Unit 4 on the 
N class for the changes of the prefix): 

ubao board mbao boards 

ulimi tongue ndimi tongues ( note that 

here 1 becomes 
d after the 
nasal prefix ) 
walls 



ukuta 



wall 



kuta 




129 



ufagio 


broom 


fagio 


brooms 


ufunguo 


key 


funguo 


keys 


upanga 


sword 


panga 


swords 


upande 


side 


pande 


sides 


U-class nouns 


beginning with w- make their 


plural in ny-: 


wembe 


razor 


nyembe 


razors 


wakati 


time 


nyakati 


times 


wimbo 


song 


nyimbo 


songs 


Monosyllabic stems keep their 


u- prefix and make a plural 


uso 


face 


nyuso 


faces 


ua 


courtyard 


nyua 


courtyards 



The agreement for the U class is easy to learn: U-class nouns take 
the same agreement marker as the singular of the M-MI class: 

Upanga wangu mkubwa umeanguka. 

My big sword has fallen. 

Uzuri wake ulipendeza. 

Her beauty was pleasing. 

The plural U-class nouns take plural N-class agreements: 

Panga zangu kubwa zimeanguka. 

My big swords have fallen. 



Exercise 9 

Replace the word written in English with the appropriate Swahili 
noun. 

Daktari aliuangalia (face ) wa mgonjwa. Halafu aliuangalia 
( tongue ) wake. Baadaye kidogo wagonjwa wengi zaidi 
wamefika kwa daktari. Daktari vilevile aliziangalia (faces ) zao 
na (tongues). Mgonjwa mmoja alisema kwamba (face) wake 
ulikatwa kwa (sword). Mgonjwa mwingine alisema kwamba 
( tongue ) wake ulikatwa kwa (razor). Nje ya hospitali watu 
wengi wanakaa (on a wall). Wanasubiri kumwona daktari. 
Watu hawa vilevile walikatwa kwa (swords) (on faces) na kwa 
(razors) (on tongues). 




130 



Kila mtu anataka kuwa na afya nzuri lakini mara kwa mara 
atapatwa na {illness). Ni muhimu sana mgonjwa apewe 
{treatment). Katika nchi nyingi duniani inabidi wagonjwa 
walipe pesa kwa {treatment) zao. Bali, katika nchi nyingine 
wagonjwa wanaweza kupata {treatment) bila kulipa pesa. 
Serikali za nchi hizo zinawasaidia wagonjwa wao. 



Reading 

Huduma za Tiba 



Kituo cha Afya cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinatoa 
huduma za tiba kwa wanafunzi, wafanyakazi na familia zao (yaani 
mume, mke na wana wao). Kuna Duka la Madawa, Maabara, 
Mahali pa Kupima na Kutibu Macho, Uzazi wa Majira na Huduma 
za Magari ya Wagonjwa. 

Tena hicho Kituo cha Afya kinatoa Elimu ya Afya. Kuna 
mipango kuhusu kuzuia na kukinga maradhi na Ukimwi. Kuna 
kuarifu kuhusu ugonjwa wa akili, kuzuia kutumia madawa ya 
kulevya na elimu ya siha. Wapo wanafunzi walio washauri 
wanaotoa mashauri juu ya mambo yanayohusu elimu na huduma 
za mawasiliano juu ya afya ya uzazi. 

Kama mtu hawezi kutibiwa na Kituo cha Afya atapelekwa 
Hospitali ya Wilaya ya Mwananyamala au Kituo cha Afya cha 
Muhimbili. 

Kabla ya kuingia Chuo Kikuu, kila mwanafunzi lazima apimwe 
kuhakikisha kuwa ana afya nzuri. Wafanyakazi wa Chuo Kikuu na 
wanafunzi wanashawishiwa mara kwa mara waende wakapimwe 
afya. 



Vocabulary 



huduma 
-a tiba 

Kituo cha Afya 

maabara 

-tibu 

Uzazi wa Majira 

Magari ya Wagonjwa 
Elimu ya Afya 



service(s) 
medical 
Health Centre 
laboratory 
treat medically 

Family Planning, Birth Control, Planned 
Parenthood 
Ambulances 
Health Education 




131 



kuzuia 

kukinga 

Ukimwi 

ugonjwa wa akili 
madawa ya kulevya 
elimu ya siha 
washauri 
mashauri 
mawasiliano 
Hospitali ya Wilaya 
ya Mwananyamala 
Kituo cha Afya cha 
Muhimbili 
-shawishiwa 



prevention 

protection 

acronym for AIDS: I kosefu wa k/nga nnWIini 
(Lack of protection in the body) 
mental illness 
drugs, narcotics 
hygiene 

advisers, counsellors 
advice, consultations 
communication 

Mwananyamala District Hospital 

Muhimbili Medical Centre 

be persuaded, encouraged {passive of shawishi) 




8 Kutembelea 

Visiting 



In this unit you will learn: 

• when to use the locative copulas -ko, -po, and -mo 

• how to ask for the location of a person, place, or thing 

• how to reply when asked for the location of a person, place, or 
thing 

• useful vocabulary for directions to a place or particular location 



Dialogue 1 



The Canadian student, Sandra, is very happy to receive the news 
that her parents will come to visit her in Tanzania. Her roommate, 
Leila, is the first person to hear about this 



1 When will Sandra’s parents arrive? 

2 Have they previously been to Tanzania? 

3 How long do they expect to stay? 



Sandra: 

Leila: 

Sandra: 

Leila: 

Sandra: 



Leila: 

Sandra: 

Leila: 



Wazazi wangu wanakuja kunitembelea. 

Lini watafika hapa? 

Watahka mwishoni mwa mwezi huu. 

Safi sana! Watakaribishwa vizuri. Je, wameshawahi 
kuhka Tanzania? 

Hapana. Itakuwa mara yao ya kwanza kuhka Tanzania. 
Kwa kweli itakuwa mara yao ya kwanza kuhka bara la 
Afrika. 

Wanategemea kukaa Tanzania kwa muda gani? 
Watakaa hapa kwa muda wa wiki tatu tu. 

Hata mimi nitatembelewa na mama na baba yangu. 
Watahka mwanzoni mwa mwezi ujao. 







133 



(It is now the end of the month , and Sandra’s parents have arrived. 
Sandra tells Leila about her parents’ arrival) 



Leila: 

Sandra: 

Leila: 

Sandra: 

Leila: 

Sandra: 



Wazazi wako wamefika salama? 

Ndiyo, namshukuru Mungu. 

Wako wapi sasa? 

Wako mjini. Wanakaa Palm Beach Hotel. Nitarudi pale 
baadaye. 

Je, watatembelea sehemu nyingine za Tanzania? 

Ndiyo. Baba yangu alisema kwamba anataka kufika 
Arusha apande Mlima Kilimanjaro, lakini mama yangu 
alisema kwamba baba atapanda mlima huo peke yake 
kwa sababu, kwa upande wake, bila shaka mama 
atashindwa. 



Vocabulary 



wazazi 
-tembelea 
mwishoni mwa 
Safi sana! 
-karibishwa 

mara 

kwa kweli 
bara 

-tembelewa 
mwanzoni 
mwezi ujao 
salama 

-shukuru 

Mungu 

wako 

pale 

baadaye 

sehemu 

nyingine 

-panda 



parents (sing, mzazi) 
visit (someone) 

at the end of (mwisho, end, + ni, at, and mwa, of) 
Great! 

be welcomed, be received/invited 
( passive of -karibisha) 
time(s) 

in fact, in truth, to be true 
continent, mainland, interior 
be visited (passive of -tembelea, visit) 
in the beginning (mwanzo, beginning/start, + ni, at, in) 
next month (lit. the month which comes) 
safely, securely, peacefully, calmly 
(also a noun: peace, safety) 
be thankful, grateful 
God 

they are in/at (see Language structure after Dialogue 2 
below for the use of the locative copula) 
there (see Language structure below for this place 
class demonstrative) 
later on, afterwards 
part, section, portion 
another, some (other) 
climb, mount, board, go up 




134 



peke 



upande 

kwa sababu 
-shindwa 



alone ( used with possessive marker, yangu, yako, yake, 
yetu, etc., by myself, by yourself, by his/herself, by 
ourselves, etc.) 

side (kwa upande wake, on his/her side, as far as s/he 
is concerned) 

because (lit. for the reason) 

be overcome, be beaten, fail (passive o/-shinda) 



Language structure 

The PA-KU-MU class (or place class) 

This new noun class is a very special class because it has only one 
member. The only ‘real’ noun in the place class is the noun mahali, 
meaning, appropriately, ‘place’. However, there are three sets of 
agreements in the place class which can be used not only with mahali, 
but with any noun which denotes a location, including those with 
the locative suffix -ni (cf. Unit 2, Dialogue 2). The three sets are: 



Concord 


Possessive 


Adjective 


Demonstratives 






Marker 


Concord 








PA 


pa- 

KU 


P- 


pa- 


hapa 


pale 


hapo 


ku- 


kw- 


ku- 


huku 


kule 


huko 


MU 


ni- 

Examples: 


mvv- 


111- 


humu 


mle 


humo 



Mahali pazuri pa mamangu panapendeza. 

It’s nice there at my mother’s beautiful place. 

(lit. My mother’s beautiful place there is pleasing.) 

Sokoni huku kunapendeza. 

It’s nice at the market. 

(lit. At the market here (it) is pleasing.) 

Nyumbani mnakaa watu wengi. 

Many people live in the house. 

(lit. In the house live many people.) 




135 



As can be seen from the English translation, all of pa-, ku-, and 
mu- refer to locations, but in different ways. Pa- and ku- refer to 
location more generally, while mu- refers to insideness. The differ- 
ence shows even more when the place classes are used as demon- 
stratives: 

hapa here ( definite ) 

huku around here ( indefinite ) 

humu inside 

The possessive for nouns in the place class is sometimes formed 
with mw-, even when no inside meaning is intended: 

mwishoni mwa at the end of 

mwanzoni mwa at the beginning of 

Exercise 1 

Complete the sentences numbered 1-5 with the appropriate ending 
listed a-e below: 

1 Mahali hapa ni pazuri . . . 

2 Watu wengi wataflka hapa . . . 

3 Mahali pale pana . . . 

4 Sandukuni mle mna kalamu mbili; . . . 

5 Humu nyumbani . . . 

(a) mwishoni mwa wiki hii. 

(b) moja ni yangu na moja ni yako. 

(c) Panatembelewa na watu wengi kila siku. 

(d) mmekaa wageni wale. 

(e) watu wachache tu. 

Exercise 2 

Answer these questions about Dialogue 1 in Swahili: 

1 Je, wazazi wa Sandra wataflka mwanzoni au mwishoni mwa 
mwezi huu? 

2 Je, wazazi hao wa Sandra wameshafika Tanzania? 

3 Leila atatembelewa na nani? 

4 Wazazi wa Sandra wako wapi? 

5 Baba wa Sandra anataka kufanya nini? 




136 



Dialogue 2 



Ibrahim tells Mariamu he will travel to Zanzibar Island 



1 Where is Ibrahim’s brother these days? 

2 Where does Mariamu’s sister live? 

3 What will take place on Sunday? 



Ibrahim: 

Mariamu: 

Ibrahim: 

Mariamu: 

Ibrahim: 

Mariamu: 

Ibrahim: 



Mariamu: 



Ibrahim: 

Mariamu: 



Ibrahim: 

Mariamu: 

Ibrahim: 

Mariamu: 

Ibrahim: 



Mariamu: 



Ijumaa nitakwenda Unguja kumtembelea kaka yangu. 
Yeye anakaa sehemu gani? 

Anakaa mjini lakini siku hizi yuko pwani. 

Dada yangu pia anakaa pwani. 

Wapi hasa? 

Yupo Jambiani pamoja na mumewe na watoto. Yuko 
wapi kaka yako? 

Yupo Makunduchi, kwa ajili ya kucheza mpira. 
Jumamosi, huko kijiji cha Makunduchi kutakuwa na 
mashindano baina ya timu za soka za Makunduchi na 
Jambiani. 

Najua. Shemeji yangu atakuwapo Makunduchi. Yeye 
ni mchezaji mmojawapo wa timu ya soka ya Jambiani. 
Dada yangu anataka kwenda Makunduchi ili atazame 
mashindano hayo. Kwa sababu hiyo itanibidi niende 
kwao kuwatunza watoto. 

Mwaka jana kulikuwa na mashindano. Je, shemeji 
yako alikuwapo? 

Mwaka uliopita shemeji yangu alikuwa hayupo. 
Alikuwa Ulaya akisoma. Nani walikuwa washindi wa 
mashindano hayo, Wajambiani au Wamakunduchi? 
Hakukuwa na washindi. Timu zote mbili zilifungana 
goli moja-moja. 

Maoni yangu ni kuwa mwaka huu timu hiyo ya 
Makunduchi itashindwa. 

Kwa nini? 

Kwa sababu shemeji yangu ni bingwa wa soka. 

Bi. Mariamu, hujui kwamba kidole kimoja hakivunji 
chawa. Shemeji yako atahitaji misaada ya wenzake 
wengine. Hata hivyo, maoni yangu ni kuwa timu hiyo 
ya Jambiani mwaka huu itashindwa na timu ya 
Makunduchi. 

Kwa nini unasema hayo? 




137 



Ibrahim: Mimi ni shabiki wa timu ya soka ya Makunduchi. 

Nitakuwa kwenye mashindano na kwa sauti ya juu 
nitawapa moyo wachezaji wa Makunduchi. 

Mariamu: Bwana Ibrahim, hujui kwamba fimbo ya mbali haiui 
nyoka. (Wote wawili wanacheka ) 



Vocabulary 

yuko 

pwani 

hasa 

ajili 



-cheza 

mpira 

mashindano 
baina ya 
timu 
soka 

atakuwapo 

mchezaji 

mmojawapo 

ili 

-tazama 
-tunza 
mwaka jana 
mwaka uliopita 

hayupo 

Ulaya 

washindi 

-fungana 



goli 

maoni 



s/he is there (see Language structure ) 
coast, beach, at/on/to the coast/beach 
exactly, especially 

reason, cause (kwa ajili ya, for the sake of/the 
purpose of, because of) 
play, dance 

ball, tyre, elastic, condom, rubber/rubber tree 
(pi. inipira), -cheza mpira, play football 
match, contest, competition, rally 
between, among 
team(s) 
soccer 

s/he will be there (see Language structure below) 
player, dancer, sportsperson, actor/actress 
(pi. wachezaji) 
one of, among 

so that, in order to (often followed by an optative 
verb form ) 
watch, look at 

care for, look after, maintain, preserve, conserve 
last year (lit. year yesterday) 
last year (= mwaka jana) (lit. year which has 
passed) 

s/he is not there (see Language structure below) 
Europe 

winners (sing, mshindi) 

score a goal or point in the context of a sporting 
competition (lit. fasten together, cf. -funga, close, 
lock, imprison, tie up, fast from food, win a game, 
cease child-bearing) 
goal (pi. magoli) 

feeling, view, opinion (cf. -ona, see, feel) 




138 



bingwa 

Kidole kimoja 
hakivunji chawa 
-hitaji 
misaada 
hata hivyo 
shabiki 
sauti 
moyo 

fimbo ya mbali 
haiui nyoka 
-cheka 



champion, star, expert 

One finger does not break a louse {proverb ) 
need 

help {sing, msaada) 
even so, nevertheless 
fan, devotee 

voice (sound, melody, tune) 
determination {lit. heart, soul, conscience) 

(-mpa mtu moyo, give someone encouragement) 

A stick from afar does not kill a snake {proverb ) 
laugh 



Language structure 



The locative copula 



We have already seen that ‘to be someone’ is expressed in Swahili 
by the copula ni and its negative counterpart si (see Unit 2, 
Dialogue 2 and Dialogue 3): 

Victoria ni Mghana. 

Victoria is a Ghanaian. 



Sandra si Mghana - yeye ni Mkanada. 

Sandra is not a Ghanaian - she is a Canadian. 



When talking about where people or things are (as opposed to 
what or how they are), however, the copula ni cannot be used - 
there is a special form of copula, the ‘locative copula’ which is used 
for this purpose. It is formed - in the present tense - with the 
subject concord (yu- for the M class) and the referential concords 
of the place class -ko, -po and -mo: 



Victoria yuko Dar. 

Stesheni iko Pugu Road. 
Miti ipo shambani. 

Ibrahim yuko wapi? 
Ibrahim yupo Makunduchi. 



Victoria is in Dar. 

The station is in Pugu Road. 
The trees are in the field. 
Whereabouts is Ibrahim? 
Ibrahim is in Makunduchi. 



The difference between -po and -ko is subtle: -po indicates a more 
specific place while -ko has an implication of ‘around here’. Often, 




however, they are interchangeable. More specifically ‘insideness’ 
can be expressed by using -mo: 



139 



Kalamu iko wapi? Where’s the pen? 

Iko shuleni. It's at school. 

Ipo mezani. It's on the table. 

Imo kabatini. It's in(side) the cupboard. 

Because of their more general meaning, -po and -ko are used more 
frequently in everyday language than -mo. 

The locative copula can also stand on its own or be followed by 
a more specific indication of direction: 



Niko. 

I am here (around). 

Tuko. 

We are here. 

Uko wapi? 

Where are you? 

Yupo kazini. 

She is at work. 



Nipo hapa. 

I am here (at this spot). 



Mmo ndani. 

You (pi.) are inside. 

Wako nje. 

They are outside. 



Posta ipo karibu na stesheni. 

The post office is near the station. 



Kalamu zipo mezani. 

The pens are on the table. 



To say that something or somebody is not at a place, the negative 
locative copula is used. It is formed by placing the negative marker 
ha- (or si- for the first person singular) before the locative copula: 



Hayupo. 

She/he is not here. 

Haiko. 

It is not here 

(of an N-class noun). 



Hawamo. 

They are not inside. 

Sipo. 

I am not here. 



The past (and future) locative copula is formed in a similar way 
to the past copula introduced in the previous unit (Unit 7, Dialogue 
1), namely with the aid of the verb kuwa. The referential concord 
is placed at the end, after kuwa: 




140 

Alikuwapo. Watakuwamo. 

He was here. They will be inside. 

Leo na Subira walikuwapo behewani. 

Leo and Subira were at the carriage. 

In the last example, unless you want to emphasize that Leo and 
Subira were inside, rather than, say, on top of the carriage, you 
don’t have to use -mo: 

Walikuwamo behewani, hawakuwapo juu yake. 

They were inside the carriage, they were not on top of it. 

Some speakers change the -a of kuwa into -e when it is used with 
a referential concord: 

Nilikuwepo. I was there. 

( instead of: Nilikuwapo) 

Exercise 3 

Using the list below, insert the locative copula that corresponds 
with sentences 1-10 (some may be used in more than one sen- 
tence). The first sentence has already been written: 

1 Niko Afrika Mashariki. 

2 Yule kaka wa Ibrahim wapi siku hizi? Siku hizi 

Pwani ya Mashariki. 

3 Yule dada wa Mariamu wapi hasa? Jambiani. 

4 Jambiani wapi? Pwani ya Mashariki. 

5 Victoria London. Dar. 

6 Kalamu zote mbili sandukuni. 

7 Machungwa kikapuni. mezani. 

8 Kiti kimoja nje, viti vingine vile humu nyum- 

bani. 

9 Chungwa moja nje ya kikapu chako. 

10 wapi sasa? nyumbani. 



niko 


hayuko 


nipo 


hayamo 


yuko 


yupo 


wako 


zimo 


uko 


haiko 


lipo 


iko 


yapo 


kiko 


vimo 






141 



Exercise 4 

Translate the paragraph below into Swahili: 

Ibrahim is in Zanzibar; he is visiting his brother. Ibrahim is not in 
Dar es Salaam. Mariamu is in Zanzibar; she is visiting her sister. 
Mariamu’s sister is in Jambiani village together with her husband 
and children. The children are at home. Ibrahim's brother is in 
Makunduchi for the purpose of playing football. Mariamu’s 
brother-in-law is one of the Jambiani soccer team players. He is a 
soccer star. There is a match between the Jambianis and the 
Makunduchis. Last year both teams scored one all. 



Language use 

Asking the whereabouts of a person 
or thing 

Iko wapi stesheni?/Stesheni iko wapi? 

Where is the railway station? 

Mwalimu yuko wapi? 

Where is the teacher? 

Wanafunzi wako wapi? 

Where are the students? 

Ipo mbele. 

It ( the railway station ) is in front. 

Yupo shuleni. 

He/she’s at school. 

Wako nyumbani. 

They’re at home. 



Dialogue 3 

Leila has a friend called Tatu who works at the famous Kariakoo 
Market in Dar es Salaam. She has decided to go and visit her friend 
in order to buy a gift for her parents. It is her first time at the market 
and she doesn 't know exactly where it is. Here at the city bus station 
she asks a passerby to show her the way to the market 




1 Why is Leila asking for help? 

2 Why does Leila ask a second person for help? 

3 Where is Kariakoo Market? 



142 



Leila: 

Mwanamke: 



Leila: 

Mwanamke: 



Leila: 



Samahani bibi! Mimi ni mgeni hapa. Naomba 
msaada. Tafadhali nielekeze Soko la Kariakoo. 
Haya! Vuka barabara hii, Mtaa wa Nkrumah, na 
endelea na mtaa ule wa Uhuru moja kwa moja, 
kupita sanamu ya ukumbusho. Iko upande wa 
kushoto. Endelea kuteremka na Mtaa wa Uhuru. 
Utafika Mtaa wa Lumumba. Vuka. Nenda moja kwa 
moja. Utafika Mtaa wa Livingstone, pinda kulia na 
vuka barabara. Unasikia? 

Ndiyo. 

Wewe vuka Mtaa wa Aggrey, nenda mpaka 
utakapofika Mtaa wa Mchikichi, usivuke. Pinda 
kushoto. Fuata Mtaa huo wa Mchikichi mpaka 
uvuke Mtaa wa Sikukuu. Halafu endelea mpaka 
Mtaa wa Swahili, pinda kulia na vuka barabara. 
Nenda moja kwa moja utajikuta uko Sokoni 
Kariakoo. Umeelewa? 

Ndiyo nimeelewa. 



( After a period of time, and after asking another person for direc- 
tions, Leila finally arrives at her friend’s shop) 



Tatu: Je, ulipata taabu kufika hapa sokoni? 

Leila: Kidogo. Niliomba msaada wa bibi mmoja lakini 

alisema majina ya mitaa mingi mno na kwa sababu 
hiyo, maelezo yake yamenichanganya akili. Ilinibidi 
niombe msaada wa mtu mwingine. Mtu huyo alinipa 
mielekeo dhahiri bila kusema majina mengi ya 
mitaa. Aliniambia: ‘Endelea na Mtaa huu wa Uhuru 
moja kwa moja, kupita mnara na sanamu ya ukum- 
busho. Usipite kulia wala kushoto. Fuata njia ile 
mpaka umevuka njia panda tatu. Endelea kidogo 
mpaka Mtaa wa Swahili. Pinda kulia. Teremka na 
mtaa huo na utaliona Soko la Kariakoo liko mbele 
yako.’ 

Tatu: Inaonekana kwamba mtu huyo wa kwanza alitaka 

kukuchanganya akili. 

Leila: Kweli. Hata hivyo nimefika salama, alhamdullilahi. 




143 




Vocabulary 



tafadhali 

-elekeza 

mwanamke 

-vuka 

barabara 

mtaa 

-endelea 

moja kwa moja 

-pita 

sanainu ya 
ukumbusho 
kushoto 
-teremka 
-pinda 
kulia 

utakapofika 

-fuata 

halafu 

mpaka 

-sikia 

-jikuta 



please 

show somebody the way, direct somebody, instruct 

woman 

cross 

road(s), main road(s) 
street (pi. mitaa) 
continue 
straight ahead 
pass, turn 

memorial (lit. statue of memory), monument 
left 

descend, go down 

turn 

right 

when you reach (u + taka + po + fika) 
follow 

after that, afterwards 
up to, until 
hear (feel) 

find yourself (-ji- + kuta) 



144 



-elewa 


understand 


taabu 


difficulty, trouble, hardship, distress 


kidogo 


here: a bit, a little 


-sema 


say, speak 


maelezo 


explanation(s) 


-changanya 


mix 


akili 


mind, intelligence, brains (-changanya akili, confuse) 


dhahiri 


( adj .) clear, evident, apparent 


-ambia 


tell ( this word must be used with an object concord) 


mnara 


tower/clocktower {pi. minara) 


wala 


neither, nor {used with negative verb) 


njia 


road 


njia panda 


junction(s)/crossroad(s) 


alhamdullilahi 


Praise be to God {expression of gratitude, after 
something good has happened, or for events which 
are seen to be in the hands of God) 



Language use 

Vocabulary for directions 



-vuka 

cross 


barabara 

street/highway 


Vuka barabara 

Cross the street 


-endelea 

continue 


mtaa 

street/avenue 


Endelea na Mtaa wa 
Independence 

Continue down Independence 
Street/Avenue 


-enda 

go 


moja kwa moja 

straight ahead 


Nenda moja kwa moja 

Go straight ahead 


-teremka 

descend, go 


down 


Teremka na Mtaa wa Ghana 

Go down Ghana Avenue 


-fuata 

follow 


njia 

road (way, path) 


Fuata njia hii 

Follow this road 


njia panda 

kulia 

-pinda 

-pita 

-geuka 


crossroad/junction 

right 

bend (turn) 
pass/make a turn 
turn/veer 


kushoto left 

Pinda kulia Bend (turn) right 

Pita kulia Turn right 

Geuka kushoto Turn left 




145 




146 



Exercise 5 

1 Shemeji yake Mariamu amefika Uwanja wa Ndege. Anataka 
kwenda nyumbani kwa kaka yake Ibrahim kupita Jambiani. 
Mweleze aende wapi. 

2 Bw Ahmed yupo pwani. Amevua samaki na anataka kuwauza 
Mjini Zanzibar. Anakwenda wapi? 

3 Upo Dukani utamkuta Subira Jambiani. Utakwenda wapi? 

4 Upo kwenye Uwanja wa Mchezo. Unakwenda moja kwa moja 
kupita Kituo cha Polisi. Utapinda kushoto halafu utapinda kulia. 
Utakwenda moja kwa moja. Umefika wapi? 

5 Kutoka Paje, utakwenda Kitogani. Utapinda kushoto. 
Utaendelea moja kwa moja. Halafu utapinda kulia na utafuata 
njia hii. Sasa uko wapi? 



Language structure 



The KU class or infinitival form of 
the verb 



We have already seen many instances of KU-class nouns, and now 
is finally the time to introduce this class officially. The KU class 
contains infinitival forms of verbs, that is those which can be trans- 
lated as ‘to do something’ or ‘doing something’: 



kusoma 

to read/reading 

kuandika 

to write/writing 

kupika 

to cook/cooking 



kutengeneza 

to repair/repairing 

kupata 

to get/getting 



These words are nouns in Swahili because they can function as 
subjects and objects of the verb, and have agreement markers just 
as other nouns have, namely ku- and, before vowels, kw-: 



Concord Possessive Adjective Demonstratives 

marker concord 

ku- kw- ku- huku kule huko 




147 



Kuimba kwake kuzuri kunapendeza. 

Her beautiful singing pleases. 

Alikusikia kuimba kwetu. 

He was hearing (it) our singing. 

KU-class nouns are frequently found after verbs of wanting, 
wishing, intending, etc.: 

Alitaka kuimba. 

He wanted to sing. 

Tunaomba kuona chakula. 

We are asking to see the food. 

Nimeamua kurudi kwangu. 

I have decided to return home. 

Because words in the KU class can take an object marker - a 
verbal characteristic - they can equally be regarded as the infini- 
tival form of verbs: 

Nataka kumwona. 

I want to see him/her. 

Leo anakwenda kumtembelea rafiki yake Trevor. 

Leo is going to visit his friend Trevor. 

Mtu huyo wa kwanza alitaka kukuchangaya akili. 

That first person wanted to confuse you. 

Another verbal characteristic is that there is a negative infinitive, 
formed with -to-, to express ‘to not do something’: 

kusoma to read kutosoma not to read 

Monosyllabic verbs keep their stem marker when used with the 
negative infinitive: 

kuja to come kutokunywa not to drink 

kutokuja not to come kutokuwa not to be 

kutokula not to eat 

Two KU-class nouns are used in the following popular proverb: 

Kuishi kwingi kuona mengi. 

The proverb means something like ‘I’ve seen it all before’ (lit. ‘to 
live much is to see many’). The agreement of adjective mengi 
means that it refers to the (unexpressed) JI-MA noun mambo. 




148 



Reading 

Kutembelea Mahali pa Kuvutia 

Kuna mahali pengi pa kuvutia Tanzania. Mbali na Mlima 
Kilimanjaro (ambao ulikuwa umeshatajwa), papo mahali pengine 
pa kusisimua kama vile mbuga za wanyama, makumbusho kadha 
wa kadha na mahali muhimu pengi pengine. 

Bagamoyo ni mji ulioko karibu na pwani. Bagamoyo iko 
kaskazini ya Dar es Salaam kwa umbali wa kilomita 75. Hilo neno, 
‘Bagamoyo’ limetokana na neno la ‘bwagamoyo’, lililo na maana 
ya ‘tuliza moyo'. Mahali muhimu pa Bagamoyo ni Chuo cha Sanaa. 
Pale unaweza kuwaangalia wanafunzi wakifanya mazoezi katika 
muziki na kucheza ngoma. Kila mwaka kuna sherehe inayotokea 
wiki ya mwisho wa Mwezi wa Tisa. 

Makumbusho ya Kitaifa jijini Dar es Salaam ni mahali pengine 
pa kuvutia. Humu ndani ya makumbusho hayo yamo mavumbuzi 
muhimu mengi ya akiolojia, kama vile viunzi vya mifupa vya 
binadamu na vya wanyama wa zamani sana, vyombo vya zamani 
na vitu vingine vya sanaa. Sehemu nyingine za makumbusho hayo 
zinahusikana na ustaarabu wa Waajemi wa Kilwa, biashara ya 
utumwa ya Zanzibar na vipindi vya ukoloni wa Wajerumani na 
Waingereza. 

Tanzania ina mbuga za wanyama zilizo maarufu sana kotekote 
duniani kama vile, Serengeti, Shimo la Ngorongoro, Arusha, 
Tarangire, Ziwa Manyara, na Selous. Kila mwaka mbuga hizo za 
wanyama zinatembelewa na watalii wengi wanaotaka kuwaona 
wanyamapori kama vile, simba, fisi, vifaru, viboko, twiga na tembo. 



Vocabulary 



-tajwa 

-a kusisimua 
mbuga 

makumbusho 

kadha wa kadha 

umbali 

kilomita 

sherehe 

mavumbuzi 

akiolojia 



be mentioned 

( adj .) exciting ( cf. -sisimua, be thrilling, be 
exciting/enthralling) 

grasslands, steppe (mbuga ya wanyama, game reserve) 
museum (used in pi. only) 

(adj.) certain, various 

distance 

kilometre(s) 

celebration(s), ceremonial, rejoicing, festivity 

discoveries 

archaeology 




149 



viunzi 

ustaarabu 

vipindi 

kotekote 

wanyamapori 



skeletons (frames/frameworks, hurdles) (sing, kiunzi) 
civilization 

period of time (sing, kipindi) 
everywhere 

wildlife, game (used in pi . , cf. wanyama, animals, 
and pori, bush) 



Exercise 6 



Answer these questions about the reading in Swahili: 

1 Mji wa Bagamoyo uko karibu na mahali gani? 

2 Kuna umbali gani kati ya mji wa Bagamoyo na jiji la Dar es 
Salaam? 

3 Chuo cha Sanaa kiko wapi? 

4 Makumbusho ya Kitaifa yako wapi? 

5 Vitu vya namna gani vimo ndani ya Makumbusho ya Kitaifa? 

6 Watalii wengi wanazitembelea mbuga za wanyama Tanzania. Je, 
wanataka kuona wanyama wa namna gani? 




9 Kufanya utafiti 
wa jamii 

Doing social research 



In this unit you will learn: 

• the habitual tense hu- 

• the applicative form of the verb 

• how to say whether you like or dislike your work 

• some verbs and nouns associated with work 

• the causative form of the verb 



Dialogue 1 



As part of a study project, Subira interviews several people from the 
local community and asks them questions about their work and 
social activities. In her first interview, Subira is asking a woman 
some questions about her work 

1 What work does the interviewee do? 

2 What time does she wake up each morning? 

3 Who goes to the market to buy the food? 



Subira: 

Mwanamke: 

Subira: 

Mwanamke: 

Subira: 

Bi. Rosa: 
Subira: 

Bi. Rosa: 



Shikamoo mama! 

Marahaba! 

Jina lako nani? 

Jina langu Rosa, lakini watu wa hapa wananiita kwa 
jina langu la kupanga, ‘Mamantilie’. 

Unakaa wapi? 

Ninakaa Manzese. 

Unafanya kazi gani? 

Mimi ni mpishi. Ninawapikia wafanyakazi wa chuo 
kikuu chakula, yaani, walimu na wanafunzi wao, 
wafanyakazi wa ofisi, maaskari polisi, mafundi na 
wengine. 







151 



Subira: 


Tafadhali niambie we we hufanya nini kila siku? 


Bi. Rosa: 


Kila siku mimi huamka mapema sana, kama saa 
kumi na nusu hivi. Baada ya kusali, mimi huwapikia 
familia yangu chakula cha asubuhi. Baada ya kula, 
binti yangu huenda sokoni kuninunulia vyakula, 
kama vile mchele, unga, nyama, ndizi na kadhalika. 
Baada ya kuniletea vyakula hivyo, yeye huenda 
shuleni na mimi huenda kazini. Hapo kazini mimi 
huanza mara moja kuwatengenezea wateja chakula. 
Chakula cha mchana hupakuliwa toka saa sita 
mpaka saa tisa na nusu. Mimi hurudi nyumbani saa 
kumi alasiri. Baada ya kufika nyumbani, mimi 
huwapikia familia chakula cha jioni. Basil 


Subira: 


Asante. 


Bi. Rosa: 


Karibu. 


Vocabulary 


jina la kupanga 


i nickname 


inpishi 


cook, chef 


-pikia 


cook for ( cf. -pika, cook, see Language structure for 
further explanation) 


wafanyakazi 


workers (sing, mfanyakazi) 


ofisi 


office( s) 


inaaskari polisi 


policemen (sing, askari polisi, cf. askari, soldier) 


mafundi 


craftsmen, mechanics, technicians, experts 
(sing, fundi) 


hufanya 


usually do (see Language structure for further 
explanation) 


kila 


every 


-amka 


wake up, get up 


mapema 


early, earlier, soon 


-sali 


pray 


-nunulia 


buy for, buy from (cf. -nunua, buy) 


kama vile 


for example, such as 


mchele 


rice (uncooked) 


unga 


flour (any powder-like substance) 


nyama 


meat 


na kadhalika 


et cetera ( abbreviation : n.k.) 


-letea 


bring to, fetch for (cf. -leta, bring, fetch) 


-anza 


start, begin 


mara inoja 


immediately, at once (once) 




152 



-tengenezea 

wateja 
chakula cha 
mchana 
-pakuliwa 

-rudi 

chakula cha jioni 



prepare for, assemble for ( cf. -tengeneza, repair, fix, 
manufacture, prepare, assemble) 
customers/clients (sing, mteja) 
lunch (lit. food of the daytime) 

be dished up, be served food (be unloaded) 

(passive o/-pakua) 
return (reverse) 

dinner (lit. food of the evening) 



Language structure 



The hu- tense 



This is probably the easiest of all the tenses to use, since it never 
takes any concord: the tense marker hu- is placed before the verb 
stem in all cases. If required, an object marker can be placed 
between the tense marker and the verb stem as normal. Used with 
a noun or self-standing pronoun, this tense denotes habitual action, 
for example: 



mimi hufika 

I usually arrive 

wewe hufika 

you usually arrive 

yeye hufika 

s/he usually arrives 



nyinyi hufika 

you (pi.) usually arrive 

wao hufika 

they usually arrive 

watoto hufika 

children usually arrive 



sisi hufika 

we usually arrive 



mwalimu hufika 

the teacher usually arrives 



This pattern continues throughout the noun classes: 



Treni hufika kila siku ila siku za Jumapili. 

The train (usually) arrives each day except Sundays. 

Matunda hufika kila wiki. 

The fruits (usually) arrive every week. 



Vitabu vipya hufika maktabani mwishoni mwa kila mwezi. 

New books (usually) arrive in the library at the end of every 
month. 




153 



Monosyllabic verbs do not take the stem marker -ku-, as can be 
seen with the verbs -la, ‘eat’, and -nywa, ‘drink’: 

mimi hula I usually eat 

mimi hunywa I usually drink 

Note that this tense should not be confused with the negative 
subject prefix of the second person singular which is also hu-. In 
the present negative, in contrast to the hu- tense, Bantu verbs end 
in -i. For example: 

Wewe hunywi pombe. You don’t drink beer. 

Wewe hunywa pombe. You usually drink beer. 

Arabic verbs may present some difficulty as they do not often end 
in -a, but usually the context is sufficient to show what is being 
implied. For example, using the verb -dhani ‘think’: 

Wewe hudhani. You don’t think 

( negative present tense). 

Wewe hudhani. You usually think (hu- tense). 



Exercise 1 

Translate these sentences into English: 

1 Mimi husoma Kiswahili kila siku. 

2 Mama yangu huenda sokoni kila wiki. 

3 Watoto huenda shuleni kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa. 

4 Dada yetu hupika chakula kila siku. 

5 Treni hufika saa tatu asubuhi. 



Exercise 2 

Answer these questions in Swahili: 

1 Watu humwita Bi. Rosa kwa jina gani? 

2 Anakaa wapi? 

3 Anafanya kazi gani? 

4 Je, mwanamke huyo huamka saa ngapi? 

5 Bi. Rosa husaidiwa na nani? 

6 Binti yake huenda wapi kununua vyakula? 

7 Bi. Rosa hurudi nyumbani saa ngapi? 

8 Chakula cha mchana hupakuliwa saa ngapi? 

9 Baada ya kurudi nyumbani, Bi. Rosa anafanya nini? 




154 



Language structure 
The applicative extension 

The applicative extension is one of the more complex, but also one 
of the most frequent extensions in Swahili. Like the passive exten- 
sion, it is inserted between the verb root and the final vowel. The 
form of the applicative extension is either -e- or -i-, according to 
the rules of vowel harmony. Verbs ending in two vowels insert in 
addition an - 1 -, so that for these verbs the extension comes out as 
-li- or -le-. The main function of the extension is to show that some 
action is done for the benefit of, on behalf of, somebody: 

Tunapika chai. 

We are preparing tea. 

Tunawapikia watoto chai. 

We are preparing tea for the children. 

Mamantilie atatengeneza chakula. 

Mamantilie will prepare food. 

Mamantilie atawatengenezea wateja chakula. 

Mamantilie will prepare food for the customers. 

Aliandika barua. 

She wrote a letter. 

Alimwandikia dadake barua. 

She wrote a letter to/for her sister. 

Wageni walileta soda. 

The guests brought a soda. 

Wageni walimletea Haroub soda. 

The guests brought Haroub a soda. 

Binti yangu huninunulia vitambaa ( cf -nunua, buy). 

My daughter buys fabric for me. 

As shown in the examples, when the person for whom something 
is done is expressed, the object concord is used, and the human 
noun comes right after the verb. 

The applicative extension can further be used to express a 
variety of other meanings which depend also on the context of use. 
In many cases, verbs with an applicative extension can be trans- 
lated by a prepositional phrase in English: 




155 



Amefikia hoteli ya Sunset Beach (cf -fika, arrive). 

He is staying at the Sunset Beach hotel. 

Walikalia kitanda (cf -kaa, sit down). 

They sat on the bed. 

With some verbs of movement, the applicative form denotes 
movement towards: 

hama move out/away hamia move in/to 

kimbia run away kimbilia run to 

geuka turn (away) geukia turn to 

Exercise 3 

Use the applicative extension to integrate the nouns on the right 
into the sentences on the left. 

E.g. Subira analeta pasi. Leo 
Subira anamletea Leo pasi. 

1 Trevor alinunua machungwa. 

2 Mpishi alipika nyama. 

3 Wazazi wake Sandra wanatembea. 

4 Watoto wanachukua mzigo. 

5 Tulihama Dar es Salaam, na 



Kathy 

mimi 

Sandra 

mwalimu 

Tanga. 



Dialogue 2 



This time, a man is questioned about his work 



1 Does the interviewee work alone? 

2 How many people are involved in the job? 

3 What is the relationship between them? 



Subira: 

Mwanamume: 

Subira: 

Mhasibu: 



Subira: 

Mhasibu: 



Unafanya kazi gani? 

Mimi ni mhasibu. Ninawasaidia watu kuendesha 
biashara zao na kulipa kodi. 

Je, unafanya kazi peke yako? 

Hapana. Ninafanya kazi pamoja na watu wawili 
wengine; mmoja ni mpwa wangu wa kiume na 
mwingine ni mwenzangu wa shule. 

Unapenda kazi yako? 

Ndiyo, naipenda. 




156 



Subira: 

Mhasibu: 



Subira: 

Mhasibu: 

Subira: 

Mhasibu: 



Kwa nini? 

Kwa sababu ninapata nafasi ya kuhakikisha kuwa 
wafanyabiashara, hasa wale wenye biashara ndogo, 
wanalipa kodi barabara; wasilipe nyingi mno wala 
ndogo mno. Kwa kufanya hivyo wafanyabiashara 
hao wanapata faida zaidi katika biashara zao. 
Hivyo uhasibu ni kazi ya kufaa? 

Ndiyo, inafaa. 

Asante. 

Karibu. 



Vocabulary 



mhasibu 

-endesha 

biashara 

kodi 

nafasi 

-hakikisha 

wafanyabiashara 

barabara 



wala 

faida 

uhasibu 

-faa 



accountant ( cf. -hesabu, count, calculate) 
manage a business (drive a vehicle, push/pressure 
someone) 

business, commerce, trade 
tax, rental fee, levy 

opportunity (place, space, a vacancy, time, leisure) 
make sure, make certain 

business people, traders {sing, mfanyabiashara) 
perfectly, flawlessly, precisely, exactly (pronounced: 
barabara distinguishing this adverb from the noun 
barabara, highway, main road, street, avenue) 
nor, neither 
profit 

accountancy 

be useful, proper, fitting, sensible 



Language use 



Saying whether you like or dislike 
your job 



Napenda kazi yangu 

I like my work 

Naipenda 

I like it (work) 



Hatupendi kazi yetu 

We don't like our work 

Hatuipendi 

We don't like it (work) 



Inafaa Haifai 

It (work) is suitable/good It (work) is unsuitable/not good 




Some verbs and nouns associated with 
work 



157 



Ku fanva kazi ya . . . 

-endesha 

-andika 

-somesha/-fundisha 

-tengeneza 



Doing the job of . . . 

drive (a vehicle), manage (a business) 

write 

teach, educate 

repair, manufacture, prepare, assemble 



Ninafanya kazi ya kuendesha teksi. 

I am doing the job of driving a taxi. 

or Mimi ni dereva wa teksi. 

I am a taxi driver. 



Anafanya kazi ya kuandika vitabu. 

She is doing the work of writing books. 

or Yeye ni mwandishi wa vitabu. 

She is a writer of books. 



Tunafanya kazi ya kusomesha Kiswahili. 

We are doing the job of teaching Swahili. 

or Sisi ni walimu wa Kiswahili. 

We are Swahili teachers. 



Wanafanya kazi ya kutengeneza gari. 

They are doing the work of repairing cars. 

or Wao ni mafundi wa gari. 

They are car mechanics. 



Exercise 4 

Translate the following sentences into Swahili: 

1 I like doing my job but I don’t like doing yours. 

2 My job is good, yours is not good. 

3 That worker is suitable, this worker is unsuitable. 

4 I like your workers because they are all good. I dislike my fellow 
workers, all are unsuitable. 

5 These drinks are suitable, that drink is unsuitable. 




158 



Exercise 5 

Answer these questions in Swahili: 

E.g. Q. Sisi ni mafundi wa gari, kwa hiyo tunafanya kazi 
gani? 

A. Mnafanya kazi ya kutengeneza gari. 

1 Mimi ni mwandishi wa vitabu, kwa hiyo ninafanya kazi gani? 

2 Wewe ni mwalimu wa Kiswahili, kwa hiyo unafanya kazi gani? 

3 Nyinyi ni dereva wa treni, kwa hiyo mnafanya kazi gani? 

4 Wao ni waandishi wa vitabu vizuri, kwa hiyo wanafanya kazi 
gani? 

5 Yeye ni fundi wa gari, kwa hiyo anafanya kazi gani? 

Dialogue 3 

Now, another person is helping Subira with her research by 
answering her various questions 

1 What does the interviewee do in the evening? 

2 Where does the interviewee work in the daytime? 

3 When were the books published? 

Subira: Unaitwa nani? 

Mtu: Naitwa Hawa. 

Subira: Una shughuli gani? 

Hawa: Siku hizi ninajishughulisha na kuimba na kusomesha. 

Subira: Wewe ni mwimbaji na mwalimu pia? 

Hawa: Ndiyo. Jioni ninaimba nyimbo za tarab na kikundi cha 

wanamuziki wa hapa. Mchana ninasomesha fasihi hapa 
chuo kikuu. 

Subira: Unasomesha fasihi ya namna gani? 

Hawa: Ninasomesha fasihi za namna mbalimbali, kama vile 

fasihi andishi, fasihi linganishi na fasihi simulizi. 
Subira: Je, umeandika kitabu? 

Hawa: Ndiyo. Nimeshaandika vitabu viwili: cha kwanza 

kilichapishwa mwaka jana, cha pili kilichapishwa mwaka 
huu. 

Subira: Nimeshangaa! Mwimbaji, mwalimu na mwandishi! 

Umejishugulisha na mambo mengi mbalimbali. Wewe 
ni mwanamke mchapa kazi. 

Hawa: Si mimi peke yangu. Wanawake wengine wanafanya 

hivyohivyo tu. 




159 



Vocabulary 

shughuli 

-jishughulisha 

-imba 

-somesha 

mwimbaji 

nyimbo 

tarab 

kikundi 

wanamuziki 

fasihi 
namna 
fasihi andishi 
fasihi linganishi 
fasihi simulizi 
kitabu 
-chapishwa 
-shangaa 
mwandishi 
mchapa kazi 



business, pursuits, preoccupations, activity 
be busy with, attend to, concern self with 
sing 

teach, educate, provide education (cf. -soma, read, 
study. See language structure below) 
singer 

songs (sing, wimbo) 

( also tarabu/taarab) Music of a Swahili/ Arab origin. 

A singer is accompanied by an orchestra 
group (pi. vikundi) 

musicians (sing, mwanamuziki), (kikundi cha 
wanamuziki, group of musicians) 
literature 
kind, sort 

written literature (cf. -andika, write) 

comparative literature (cf. -linganisha, compare) 

oral literature (cf. -simulia, narrate, tell stories) 

book (pi. vitabu) 

be published 

be amazed/surprised 

writer, author (pi. waandishi) 

hard worker (pi. wachapa kazi) 



Language structure 

The causative form of the verb 

Like the passive form (see Unit 7, Dialogue 2) and the applicative 
form, the causative form of the verb is formed by adding a new 
ending to the verbal base. There are two causative endings, -Ish- 
and -Iz- (where the capital ‘I’ stands for either -i- or -e- as before): 

Verb Causative form 

-soma read -somesha cause to read, make read, 

teach 



There is no difference in meaning between -Ish- and -Iz-. Most 
verbs take -Ish-, some take -Iz-, and a few can take both: 




160 



-lipa pay -lipisha cause to pay, 

or -lipiza make pay 

As can be guessed from its name, the causative form expresses the 
fact that somebody (or something) causes somebody or something 
to do something: 

Watoto walisoma. 

The children read. 

Mwalimu aliwasomesha watoto. 

The teacher made the children read. 

( also The teacher taught the children.) 

In these examples it is the teacher who causes the children to read. 
Syntactically, the subject of the base form (watoto) becomes the 
object of the causative form, for which a new subject (mwalimu) 
is introduced. 

The causative ending is mainly used with verbs, but it can also 



be used with adjectives 
verbs: 


and nouns, which then become causative 


Adjective 




Causative verb 


safi 

-fupi 


clean 

short 


-safisha make clean, to clean 

-fupisha shorten 


Noun 




Causative verb 


hakika 

shughuli 


certainty 

occupation 


-hakikisha make certain 

-shughulisha occupy someone 


There are a number of irregular causative forms which are not 
formed with the causative endings, but rather change their final 
consonant, which most often becomes -sh-: 


-anguka 

-amka 

-kumbuka 

-chemka 

-gawana 


fall down 
wake up 
remember 
boil 
share 


-angusha throw down, drop 

-amsha wake somebody 

-kumbusha remind 

-chemsha make boil 

-gawanya distribute 



Verbs ending in two vowels often insert a -z-, as does lala, ‘sleep’: 

-jaa be full -jaza fill 

-lala sleep, lie down -laza cause to sleep, 

lie down 




161 



Others take -lish- or -lesh-: 

-jua know -julisha cause to know, 

introduce 



Exercise 6 

Choose the correct causative verb to fit the gap: 

anamkumbusha inamsahaulisha anamlipisha 
anaendesha anamwamsha 

1 Kathy anamfanya Leo aamke, kwa hiyo Kathy Leo. 

2 Subira anamfanya mwalimu akumbuke kuchukua vitabu, kwa 

hiyo kuchukua vitabu. 

3 Leo anamfanya Subira alipe, kwa hiyo . 

4 Hawa anafanya gari liende, kwa hiyo gari. 

5 TV inamfanya Subira asahau darasa, kwa hiyo TV 

darasa. 

Exercise 7 

Give the causative of the 

-soma -andika 

-imba -anza 

-penda -shangaa 

Reading 

Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili (TUKI) 

Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili ni sehemu ya Chuo Kikuu cha 
Dar es Salaam. Lengo kuu la TUKI ni kuchunguza na kuendeleza 
lugha ya Kiswahili. Kuna sehemu tano za kufanya uchunguzi wa 
isimu, wa leksikografia (yaani kutunga kamusi), wa istilahi, wa 
tafsiri, na wa fasihi. 



verbs listed below: 

-sema 

-pika 

-rudi 



Sehemu ya Isimu 

Sehemu hiyo imechapisha kitabu kuhusu mofolojia ya Kiswahili 
kiitwacho Sarufi Maumbo ya Kiswahili Sanifu (1983). 




162 



Sehemu ya Leksikografia 

Sehemu hii inahusikana na kamusi za aina mbalimbali. Sehemu 
hiyo imechapisha kamusi muhimu kama vile, Kamusi ya Kiswahili 
Sanifu (1981), Kamusi Sanifu ya Biolojia , Fizikia na Kemia (1990) 
na Kamusi Sanifu ya Isimu (1990). Kamusi ya Kiingereza- Kiswahili 
pia ilichapishwa na sehemu hiyo. 

Sehemu ya Istilahi na Tafsiri 

Sehemu hii ina vitengo viwili: Kitengo cha Tafsiri na Kitengo cha 
Istilahi. 

Sehemu ya Fasihi 

Sehemu hiyo inafanya uchunguzi katika fasihi na desturi za jadi, 
hasa fasihi simulizi (nyimbo, hadithi za jadi, misemo, na ushairi), 
fasihi andishi (riwaya, hadithi fupi, tamthilia na ushairi), na sanaa 
za maonyesho. Maandishi ambayo yamechapishwa na sehemu hiyo 
ni Historia ya Ushairi wa Kiswahili (1995), Uchunguzi wa Riwaya 
ya Kiswahili na Jamii na Fasihi Simulizi ya Pwani ya Tanzania, 
Pamoja na Visiwa vya Pemba na Unguja. 



Vocabulary 



taasisi 

lengo 

-kuu 

-chunguza 

-endeleza 

lugha 

isimu 

-tunga 

kamusi 

istilahi 

tafsiri 

-chapisha 

sarufi 

maumbo 

sanifu 



institute, institution 

objective, aim, goal (pi. malengo) 

(adj.) great, important, main 
examine, inspect, analyse; do research 
assure the progress of/the continuance of/ 
the development of 
language 
linguistics 

compose, arrange, put together 

dictionary 

terminology 

translation 

print, publish 

grammar 

shape, form, structure, design, layout 

(adj.) standard, proper, acceptable, artful, crafted 




163 



-husikana 


be concerned with, be relevant to 


kamusi 


dictionary (-ies) 


muhimu 


( adj .) important, urgent 


vitengo 


units (sing, kitengo) 


desturi 


custom(s), way(s) 


-a jadi 


(adj.) ancestral 


hadithi 


story, narrative, an account 


misemo 


sayings, idioms (sing, msemo) 


ushairi 


poetry 


riwaya 


novel 


tamthilia 


drama, play 




10 Sherehe ya 
arusi 

A wedding celebration 



In this unit you will learn: 

• how to extend an invitation 

• to provide additional information about people or things using 
the tensed relative 'who', 'which' 

• to emphasize the most important aspects of what you are 
saying by using the emphatic copula ndi- 

• the amba- relative 

• the general relative 



Dialogue 1 



Rosa (Mamantilie) and Haw a are talking about a wedding celebra- 
tion 



1 Why was Rosa asked to attend the wedding? 

2 Why was Hawa invited to the wedding? 

3 Where will the wedding take place? 



Bi. Rosa: 



Bi. Hawa: 



Bi. Rosa: 
Bi. Hawa: 



Wikiendi hii nitakwenda kwenye sherehe ya arusi. 
Niliombwa na wazee wa biarusi kuwasaidia mata- 
yarisho ya chakula. Kwa kweli ndiye baba yake biarusi 
aliyeniomba kuhudhuria kwenye sherehe hiyo ya arusi. 
Mimi pia nitahudhuria kwenye sherehe ya arusi 
wikiendi hii. Nilialikwa pamoja na kikundi changu cha 
wanamuziki, kuimba nyimbo kwenye sherehe hiyo. 
Ndiye biarusi mwenyewe aliyenialika. 

Jamani! Labda sisi sote tunakwenda kwenye sherehe 
hiyohiyo. 

Sherehe hiyo ya arusi nitakayoihudhuria itakuwapo 
Sinza. 







165 




Bi. Rosa: Vilevile nitakwenda kwenye sherehe ya arusi pale 

Sinza. Watu wale watakaooana wanaitwa Bi. Subira na 
Bwana Yusuf u. 

Bi. Hawa: Bila shaka tumealikwa kuhudhuria kwenye sherehe 
hiyohiyo. 

Bi. Rosa: Mpishi, mwimbaji, basi twende arusini! 



Vocabulary 

wikiendi weekend ( also imvishoni mwa wiki) 

sherehe celebration, party 

arusi wedding 

wazee elders, parents ( cf. Mzee, term of address) 

biarusi bride ( cf. bibi arusi) 

matayarisho preparations 

ndiye it is him (see Language structure below for the 

emphatic copula) 




166 



aliyeniomba 

-hudhuria 
-alikwa 
labda 
sisi sote 

nitakayoihudhuria 

-oana 

watakaooana 



who asked me (see Language structure below for 
relative constructions ) 
attend, be present 
be invited ( cf. -alika, invite) 
maybe, possibly 
we all, all of us 

which I will attend (see Language structure) 
marry each other 

who will marry each other (see Language 
structure) 



Language use 

Extending invitations 

arusi wedding mwaliko invitation 

sherehe party -alika invite 

tafrija reception, party -karibisha invite 

Tunakualika katika arusi, sherehe, tafrija . . . 

We are inviting you to the wedding, party, reception . . . 

Alimkaribisha rafiki yake kwa chakula cha jioni. 

He invited his friend for dinner. 

-hudhuria attend 

-kubali mwaliko accept an invitation 

-kataa mwaliko decline an invitation 

Nasikitika kukuarifu kwamba sitaweza kuhudhuria katika 
tafrija. 

I am sorry to inform you that I will not be able to attend 
the reception. 




167 



Well-wishing 

hongera congratulation 

Kumpa mtu hongera. 

To give someone congratulations. 

Ninakutakia furaha ya sikukuu ya kuzaliwa. 

I wish you happiness on your birthday. 

Tunamtakia heri ya mwaka mpya. 

We wish her luck for the New Year. 



Language structure 
The tensed relative 

Relative clauses are useful for providing additional information 
about people or things you talk about. For example, if you talk 
about a singer (mwimbaji) and you want to say that she is from 
Tanga (anatoka Tanga) and that she likes coffee (anapenda 
kahawa), you can do this by using two separate sentences, or by 
using a relative clause within one sentence: 

Mwimbaji anatoka Tanga. Anapenda kahawa. 

The singer comes from Tanga. She likes coffee. 

Mwimbaji anayetoka Tanga anapenda kahawa. 

The singer who comes from Tanga likes coffee. 

The fact that anayetoka Tanga is a relative clause is signalled by 
the use of the referential concord -ye-, showing that the relative 
clause refers to the singer. It is she, after all, who is from Tanga. 
Relative clauses, or more precisely, so-called tensed relative 
clauses, are formed by placing the ‘referential concord' between 
the tense marker and the verb stem (or the object marker if 
present). The referential concord agrees with the class of the ‘head’ 
of the relative (that is the noun to which it refers), and there are 
referential concords for every class. In fact, they are, except for 
-ye-, identical to the concords used in the third demonstrative (Unit 
6, Dialogue 1): 




168 



M-WA 
ye - o 



N 

yo - zo 



JI-MA 
lo - yo 



M-MI 
o - yo 



KI-VI 
cho - vyo 



U 

o 



PA-KU-MU 

po - ko - 



Mtu anayetoka Tanga . . . 

The person who comes from Tanga . . 

Watu wanaotoka Tanga . . . 

The people who come from Tanga . . . 



Barua inayotoka Tanga . . . 

The letter which comes from Tanga . . 
Barua zinazotoka Tanga . . . 

The letters which come from Tanga . . 



Behewa linalotoka Tanga . . . 

The carriage which comes from Tanga 

Mabehewa yanayotoka Tanga . . . 

The carriages which come from Tanga 



Mti unaotoka Tanga . . . 

The tree which comes from Tanga . . . 
Miti inayotoka Tanga . . . 

The trees which come from Tanga . . . 



Kitanda kinachotoka Tanga . . . 

The bed which comes from Tanga . . . 

Vitanda vinavyotoka Tanga . . . 

The beds which come from Tanga . . . 



Ufunguo unaotoka Tanga . . . 

The key which comes from Tanga . . . 

Funguo zinazotoka Tanga . . . 

( same as N class plural) 

The keys which come from Tanga . . . 



mo Mahali panapoitwa Tanga . . . 

The place which is called Tanga . . . 




169 



KU 

ko Kuimba kunakotoka Tanga . . . 

The singing which comes from Tanga . . . 

This form of relative clause is called tensed relative because it can 
be used with the most important tenses, present -na-, past -li-, and 
future -ta- (which becomes -taka-), as well as the negative marker 

-si-: 

Mwimbaji anayependa kahawa . . . 

The singer who likes coffee . . . 

Mwimbaji aliyependa kahawa . . . 

The singer who liked coffee . . . 

Mwimbaji atakayependa kahawa . . . 

The singer who will like coffee . . . 

Mwimbaji asiyependa kahawa . . . 

The singer who doesn't like coffee . . . 

For all other tenses, a different relative clause strategy (the amba- 
relative discussed after the next dialogue) has to be used. 

Exercise 1 

Fill in the appropriate referential concord to complete the 
sentences below: 

E.g. Mwanafunzi yule aliyefika jana ametoka Marekani. 

1 Wanamuziki wali toka Bagamoyo wanataka chai. 

2 Treni ina toka Dodoma imechelewa. 

3 Katika lugha ya Kiingereza kuna maneno mengi yana toka 

lugha za Kiafrika. 

4 Chungwa lile nili kupa lilinunuliwa na kaka yako. 

5 Vitabu vili andikwa na mwalimu vimenunuliwa na wana- 

funzi. 

Exercise 2 

Translate this paragraph into Swahili: 

The person who came yesterday gave me a book which I will read 
tomorrow. This book, which I shall read, is written in Swahili. The 
words which are written in this book will help me with learning 




170 



this African language. I like books which teach languages. The 
people who will come here tomorrow will buy those books which 
are written in English. 



Language structure 
The emphatic copula 

There are occasions when it is not quite enough just to say what 
happened, but where it is important to point out precisely the main 
person or thing we want to talk about. One way of doing this is 
by using the ‘emphatic copula’. The emphatic copula is formed 
with the prefix ndi- followed by the referential concord or special 
forms for the participants. It can be roughly translated as ‘It is I’, 
‘It is you’, ‘It is he or she’. 



ndi + mi 


It is 


I 


ndi + si 


It is 


us 


ndi + we 


It is 


you 


ndi + nyi 


It is 


you (pi.) 


M-WA 












ndi + ye 


It is 


he or she 


ndi + o 


It is 


they 


JI-MA 












ndi + lo 






ndi + yo 






N 












ndi + yo 






ndi + zo 






M-MI 

ndi + o 


> It is 


it 


ndi + yo 


> It is 


they 


KI-VI 












ndi + cho 






ndi + vyo 






U 












ndi + o 






- 






PA 












ndi + po 


It is 


where/when (then) 






ndi + ko 


It is 


where/there 






ndi + mo 


It is 


there (inside), within 






KU 












ndi + ko 


It is 


it 










171 



There are two examples of the emphatic copula in the dialogue, 
and both are followed by a relative clause, which is a very common 
context for the emphatic copula: 

Ndiye baba yake biarusi aliyeniomba kuhudhuria kwenye 
sherehe hiyo ya arusi. 

It is the bride’s father who asked me to attend the wedding 
celebration. 

Ndiye biarusi mwenyewe aliyenialika. 

It is the bride herself who invited me. 

The emphatic copula is also often heard as an answer to a ques- 
tion: 

Nani alinunua samaki? Ndimi. 

Who has bought the fish? It is me. 



or 



Ni nani aliyenunua samaki? Ndimi. 

Who is it who has bought the fish? It is me. 

The negative emphatic copula is formed with si- instead of ndi-: 

Simi. It is not me. 

Sinyi. It is not you (pi.). 



Exercise 3 

In the following sentences, complete the emphatic copula and other 
words expressing the relative clause, by writing in the appropriate 
referential concord which has been omitted: 

1 Hawa ndi waimbaji wana penda kahawa. 

2 Huyu ndi mwimbaji asi penda kahawa. 

3 Hizi ndi barua zitaka pelekwa kesho. 

4 Ule ndi mti usi zaa matunda. 

5 Ufunguo huu ndi ule nili utumia kwa kufungulia 

mlango ule. 

6 Hivi ndi vyakula vitaka liwa na wageni wa arusi. 

7 lie ndi miti ina tumiwa kwa kujengea nyumba. 




172 



Dialogue 2 

Today is the day for preparing the food for the wedding feast. This 
day is called siku ya kudondoa mchele, ‘the day of choosing the 
perfect rice’. Miss Rosa is meeting some other people who will also 
help with the preparation and cooking of the food 

1 Where are the food and utensils to be used for the wedding 
banquet? 

2 What will the cooking pots on the table be used for? 

3 Besides the goat meat, what other meats will be prepared for 
the feast? 

Bi. Rosa: Mimi ndiye mtu ambaye amekuja kukusaidieni 

kutayarisha chakula. Naitwa Rosa. 

Mpishi 1 & 2: Karibu Bi. Rosa. 

Mpishi wa 1: Habari za saa hizi? 

Bi. Rosa: Salama tu. Je, tuna vitu vyote ambavyo tutavihitaji 

kwa karamu ya arusi? 

Mpishi wa 2: Ndiyo, tunavyo. Vyakula na vyombo ambavyo 
tutavitumia kwa karamu ya arusi vyote vipo jikoni. 

(In the kitchen, the second cook is showing Miss Rosa the cooking 
utensils and food which they will use) 

Mpishi wa 2: Hizi ndizo sufuria ambazo zitatumiwa kwa kupika 
pilau. Zile nyingine zilizopo mezani ndizo sufuria 
ambazo zitatumiwa kwa kutengeneza viazi na 
mboga nyingine. 

Bi. Rosa: Chombo kikubwa ambacho kitatumiwa kwa 

kuchoma nyama ya mbuzi kiko wapi? 

Mpishi wa 2: Kimo mle kabatini pamoja na vyombo vingine 
ambavyo tutavitumia kwa kupika nyama ya 
ng’ombe, kuku na samaki. 

Bi. Rosa: Basil Sisi tuna kazi kubwa ya kufanya. Hujui ile 

methali: Bila silaha usiingie vitani. 

Mpishi wa 2: Naijua Bi. Rosa, naijua vyema. Tena, najua 
kwamba: Mwenye kisu kikali ndiye atakayekula 
nyama. Wewe una akili kama kisu kikali. Bila shaka 
sisi wapishi tutapika chakula kitamu sana. Yule 
bwana arusi na biarusi wake pamoja na jamaa zao 
na wageni wote watapendezwa na jitihada zote 
ambazo tutazifanya. 




173 



Vocabulary 



-dondoa 

mchele 

ambaye 

-tayarisha 

vitu 

ambavyo 

tunavyo 

vyombo 

jikoni 

sufuria 

pilau 

zilizopo 

viazi 

mboga 

-choma 

mbuzi 

kabatini 

ng’ombe 

methali 

vyema 

kisu 

-kali 

-tamu 

-pendezwa 

jitihada 



pick out bits/select 
rice grain (uncooked, pi. michele) 
who (see Language structure below for the amba- 
relative ) 

prepare, arrange 
things (sing, kitu) 

which (see Language structure below for the amba- 
relative) 
we have them 

utensils, equipment, vessels, tools (belongings, 
agencies) (sing, chombo) 

in the kitchen (cf. jiko, cooking place, kitchen, stove) 
(pi. majiko) 
metal cooking pot(s) 

spicy rice usually cooked together with meat or 
chicken 

which are at/in (see Language structure after Dialogue 
3 below for the general relative ) 
potatoes (sing, kiazi) 
vegetable(s) 

roast, toast, burn (also pierce, stab) 

goat(s) 

cupboard 

cow(s), ox(en) 

proverb(s) 

precisely, very well, in that manner 
knife (pi. visu) 

(adj.) sharp (also fierce, wild, stern, strict, spicy 
(e.g. of food), strong (e.g. of alcohol/tobacco etc.) 
(adj.) sweet, delicious, tasty (aggreable, enjoyable) 
be pleased (passive of -pendeza) 
effort(s), zeal (also jitihadi) 




174 



Language point 
Swahili proverbs 

Dialogue 2 of this unit contains two well-known Swahili proverbs: 
Bila silaha usiingie vitani (lit.: ‘Don’t enter a war without a 
weapon’) issues a warning ‘not to take on a difficult task without 
making adequate preparations'; and Mwenye kisu kikali ndiye 
atakayekula nyama (lit.: ‘The person with the sharp knife is the 
one who will eat the meat’) implying that ‘the person who is ready 
for the occasion has the best chance of success’. 

Proverbs like those above (and those previously used in 
Dialogue 2 of Unit 8) are an eloquent use of the language, showing 
a person’s familiarity with widely held truths in the society. In 
Swahili-speaking society, as with a great many other African soci- 
eties, the use of proverbs is seen as an important expression of 
wisdom and knowledge of the areas of activity and thought in the 
daily life of the people. Proverbs and other significant sayings are 
used often in everyday Swahili conversation. 



Language structure 
The amba- relative 

The amba- relative is probably the easiest of the Swahili relative 
strategies. It is formed with the aid of the word amba-, originally 
a verb meaning ‘say’. Like the tensed relative, the relative clause 
of the amba- relative agrees with the head by using the referen- 
tial concord. In the amba- relative, the referential concord is added 
to amba-, and the whole word immediately follows the head: 

Mwalimu ambaye anatoka Tanga. 

The teacher who is from Tanga. 

Watu ambao sasa wanakaa Arusha. 

The people who are now living in Arusha. 

The amba- relative can be used instead of the tensed relative 
(although stylistically it is better to use the tensed relative wher- 
ever possible), but its main advantage is that it can be used with 
all tenses, including those which are not possible with the tensed 




175 



relative. Thus, if the relative clause is for example in the perfect 
tense, it has to be formed with amba-: 

Mtu ambaye ameondoka 

The person who has left 

Other examples of amba- relatives are: 

Wanafunzi ambao wamefika . . . 

The students who have arrived . . . 

Mti ambao umepandwa . . . 

The tree which has been planted . . . 

Miti ambayo imeng’oka . . . 

The trees which have been uprooted . . . 

Neno ambalo limeandikwa . . . 

The word which has been written . . . 

Macho ambayo yamevimba . . . 

The eyes which are swollen . . . 

Chumba ambacho hutumiwa . . . 

The room which is usually used . . . 

Vitabu ambavyo vimesomwa . . . 

The books which have been read . . . 

Habari ambayo imesomwa . . . 

The news item which has been read . . . 

Nyumba ambazo zimejengwa . . . 

The houses which have been built . . . 

Ukuta ambao umeanguka . . . 

The wall which has fallen . . . 

Kuimba ambako kumesikika . . . 

The singing which has been heard . . . 

Mahali ambapo pametembelewa . . . 

The place which has been visited . . . 




176 



Exercise 4 

Refer back to Exercise 1 and change the sentences listed 1-5 using 
the amba- relative. 

E.g. the given example of the tensed relative 

Mwanafunzi yule aliyefika jana ametoka Marekani. 
will now read, using the amba- relative: 

Mwanafunzi yule ambaye alifika jana ametoka Marekani. 



Exercise 5 

Change the amba- relatives in the following sentences into tensed 
relatives where possible (note that not all of them can be changed 
in this manner). 

1 Watu ambao walifika jana wameshaondoka. 

2 Michungwa ambayo ilipandwa na mkulima haizai machungwa. 

3 Nyumba ambazo zilijengwa zimenunuliwa na wageni. 

4 Kitabu kile ambacho kimeandikwa na mwalimu kimesomwa na 
wanafunzi. 

5 Maneno ambayo yaliandikwa na mwandishi nimeshayasoma. 

6 Ukuta ambao umeanguka umejengwa tena na watu wale. 

7 Mwanafunzi ambaye anataka kitabu atarudi kesho. 

Dialogue 3 

Here at the wedding reception, the bride and her mother are talking 
about the guests who have come to celebrate with them 

1 What does the teacher like to do? 

2 Besides the singer, who else did the bride invite to the wedding 
reception? 

3 The bride and her mother are in agreement over what thing? 

Mama: Je, mwanamke yule anayeimba sasa, ndiye mwalimu 

apendaye kuimba? 

Biarusi: Ndiyo. Yeye ndiye mwalimu niliyemkuta wakati wa 
utafiti wangu. Aliniambia kwamba licha ya kusomesha, 
anapenda kuimba, kwa hiyo niliamua kumwalika na 
kikundi chake cha wanamuziki kwenye arusi yetu. 




177 



Mama: Na mama yule anayecheza ngoma za chakacha na lele- 

mama, si mwanamke yuleyule apendaye kupika chakula? 

Biarusi: Ndiyo, ni yuleyule. Ndiye mtu apikaye chakula kwa watu 
wafanyao kazi mlimani. Baba huenda kwenye kibanda 
chake kwa chakula cha mchana. 

Mama: Bila shaka chakula apikacho ni kitamu sana. Je, 

unakubali? 

Biarusi: Nakubali. Vyote atengenezavyo ni vizuri kupita kiasi. 

Kweli mwanamke huyu pamoja na mwimbaji huyo, na 
jamaa zetu, wamefanya arusi yetu iwe siku ya kukum- 
bukwa. 



Vocabulary 



aliye 

apendaye 
-kuta 
licha ya 
-amua 
ngoma 



kibanda 

-kubali 

atengenezavyo 
kupita kiasi 

-kumbukwa 



s/he who is (see Language structure below) 
who likes (see Language structure below) 
find, meet 

besides, aside from, let alone, despite 
decide 

traditional dance(s), drum(s) (The chakacha and 
leleinama are traditional dances performed by 
women at weddings.) 
shed, hut, kiosk 
agree (permit, accept) 
which s/he prepares 

better/more than usual, lit. to surpass the average 
amount 

be remembered 



Language structure 
The general relative 

The final relative strategy is the general relative. This construction 
is not as frequent as the other two strategies, but you will encounter 
it especially in writing. In the general relative, the referential 
concord is placed immediately after the verbal base, which is 
preceded by the subject (and possibly object) concord. There is no 
tense marker in the general relative: 




178 



Mtu apendaye kahawa. 

The person who likes coffee. 

Watu wapikao chakula. 

The people who cook the food. 

The general relative combined with the special verb -li-, ‘be’, can 
be used to form relatives of the copula (this -li- is not the past 
tense marker -li-): 

mimi niliye 
wao walio wageni 
mambo yaliyomo 
vyombo vilivyopo mezani 

Exercise 6 

Can you spot the words which have been written with the wrong 
referential concord in the passage below? 

Arusi ya Bw Yusufu na Bi Subira ilikuwa sherehe nzuri sana. 
Watu wote ambacho walikuwapo walicheza densi na walikula 
chakula kitamu kililopikwa na mpishi aliotoka Tanga. Baada 
ya sherehe, Bw. na Bi Arusi walisafiri Moshi ambaye 
watapanda Mlima Kilimanjaro. 



I who/am 

they who are strangers 

the things which are inside 

the utensils which are on the table 



Reading 

Ndoa 

Mitazamo ya watu kuhusu mambo ya ndoa inatofautiana. Tofauti 
hizo zinatokana na jinsia, umri, au desturi za watu wanaohusika. 
Data inayotokana na takwimu za siku hizi zinaonyesha tofauti za 
mtazamo kati ya wanaume na wanawake, watu wa miaka ya 1960 
na wa siku hizi, na pia kati ya nchi tatu za Afrika ya Mashariki, 
yaani Tanzania, Kenya, na Uganda. 

Kwa mfano, wanawake wanaolewa wakiwa na umri mdogo zaidi 
kuliko wanaume. Nchini Tanzania, asilimia 70 ya wanawake ambao 
wana umri baina ya miaka 20-24 wameshaolewa, ambapo asilimia 
30 tu ya wanaume wa rika hilohilo wameoa. Walakini, katika rika 
la miaka 35-39, hakuna tofauti baina ya wanawake na wanaume, 
kwa maana zaidi ya asilimia 80 ya wote wawili, wanawake na 
wanaume wameoana. 




179 



Katika miaka thelathini iliyopita wanawake na wanaume wengi 
waliamua kuoa wakiwa na umri mkubwa zaidi. Kwa mfano, nchini 
Kenya, katika mwaka 1969 asilimia 26 ya wanaume, na asilimia 76 
ya wanawake wameolewa kabla hawajafikia umri wa miaka 25. 
Katika mwaka 1998, takwimu hizo zimebadilika kuwa asilimia 16 
ya wanaume na asilimia 58 ya wanawake ambao wameolewa. 

Zaidi ya asilimia 10 ya wanawake wa Tanzania wenye umri zaidi 
ya miaka 50 ni watalaka au wametengana na waume zao. Kwa 
upande mwingine, karibu asilimia 7 tu ya wanaume wa Tanzania 
ni watalaka. Katika nchi ya jirani, Kenya, idadi ya watu ambao 
wametengana au walio watalaka wenye umri zaidi ya miaka 50 
inapungua zaidi kuwa asilimia 3 kwa jinsia zote mbili. Nchini 
Uganda, idadi ya watu ambao wametengana au walio watalaka 
ndiyo kubwa zaidi kuliko zote katika Afrika Mashariki, kuwa asil- 
imia 20 kwa jinsia zote mbili zenye umri zaidi ya miaka 50. 



Vocabulary 



mitazamo 

-tofautiana 

tofauti 

-tokana na 

jinsia 

desturi 

-husika 

takwimu 

kwa mfano 

asilimia 

hali 

rika 

walakini 
kwa maana 
-badilika 
kwa upande 
mwingine 
karibu 
jirani 
idadi 
walio 
-pungua 



viewpoints, attitudes (sing, mtazamo) 

be different 

difference 

result/stem from 

gender, sex 

custom(s), way(s) 

be involved, be concerned, be applicable 
statistic(s) 

for example (abbreviated k.m.) 
per cent 

while, seeing that, when 
age group, contemporary, peer 
but, however 

because, since, that is to say 
be changed 

on the other hand (from the other direction) 

nearly (near, nearby) 
neighbour 

total, number (population) 
they who are (wa + li + o) 
diminish, decrease, be reduced 




11 Taabu za 
nyumbani 

Trouble at home 



In this unit you will learn: 

• the situational tense -ki- 

• the conditional tenses -nge- and -ngali- 

• the reciprocal extension -an- 

• how to bring your point across 

• how to reason hypothetically 

• how to use words to structure arguments 



Dialogue 1 

Tatu and her brother, Hadji, are quarrelling. The dispute is about 

the various ways to cook rice 

1 According to Tatu, how does her mother cook rice? 

2 According to Hadji, how does his mother cook rice? 

3 What does the mother say about her own cooking methods? 

Tatu: Ukiukoroga wali wakati unapochemka utagandana. 

Hadji: Nabisha! Usipoukoroga wali utakuwa kama mchanga. 

Tatu: Sivyo! Nabisha! Ukimwona mama anapika wali utaona 

kwamba yeye haukorogi wali. Mama atauacha uchemke 
polepole hadi maji yametoweka. 

Hadji: Ulikuwa wapi wewe mama yetu alipopika wali? Au 

ulikuwa kipofu? Mama hukoroga wali wakati 
unapopikwa. 

{Mother enters the kitchen) 

Mama: Kuna nini hapa? Mbona mnabishana nyinyi? Mbona 

mnapiga kelele? 







181 



Tatu: Hadji anasema kwamba wewe hukoroga wali wakati 

unapopikwa, na mimi nasema sivyo hivyo. 

Mama: Jinsi hizo zote mbili ni sawa. lnategemea aina ya mchele 

ambao nitautumia. Baadhi ya michele inahitaji kuko- 
rogwa na mingine inahitaji iachwe. Kwa hiyo nyinyi nyote 
mnasema ukweli. 

Hadji: Tatu inaonekana kwamba mabishano yetu yalikuwa kazi 

bure. 

Tatu: Ndiyo. Sasa tunajua kwamba kuna jinsi kadha za kupika 

wali. Tafadhali mama tufundishe. 



Vocabulary 



-koroga 


stir, stir up, mix ingredients (Ukiukoroga mchele. 

If you stir the rice, Usipoukoroga mchele, If you 
don’t stir the rice. See Language structure below fo. 
further explanation of the situational tense) 


-cheinka 


boil 


-gandana 


be stuck together, hardened fast (frozen) 


mchanga 


sand (pi. michanga) 


sivyo! 


that’s not so! not that way! 


-acha 


leave, leave behind (stop, quit, give up) 


polepole 


slowly, carefully 


-toweka 


disappear, vanish 


kipofu 


blind person (pi. vipofu) 


wakati 


time (wakati + po in the verb = when, while) 


mbona 


why, how come 




182 



-bishana 

kelele 

sivyo hivyo 

jinsi 

ukweli 

-onekana 

mabishano 

kazi bure 

kadha 

-fundisha 



argue (lit. disagree with each other, cf. -bisha. 
disagree) 

noise, shouting (-piga kelele, shout, make noise) 

(pi. makelele) 

that’s not right, not that way 
way, manner (kind, sort, species) 
truth, fact 

seem, appear (be seen/visible, inaonekana, it seems) 

dispute 

wasted effort 

(i adj .) certain, various ( also kadha wa kadha) 
teach (tufundishe, teach us) 



Language structure 
The situational tense -ki- 

The situational or -ki- tense which is used in the dialogue describes 
an event which is seen as the background situation to a main event. 
This can either be a hypothetical, possible situation, in which case 
the -ki- tense can often be translated as an English if-clause, or a 
situation holding at the same time as the main event, in which case 
an English translation as a participial clause (‘while doing X’) is 
often appropriate. In general, hypothetical situations are intro- 
duced before the main predicate, while simultaneous situations are 
introduced after the main predicate: 

Ukimwona mama anapika wali utaona kwamba . . . 

If you see mother cooking rice you will see that . . . 

Ukiingia kwenye gari utaona mizigo yako imo ndani. 

If you get in the car you will see your luggage inside. 

Nilimwona akiingia kwenye gari. 

I saw him while he was getting in a car. 

The hypothetical character of the situation can be reinforced by 
using the conjunctions kama or ikiwa, meaning ‘if’: 

Kama tukifanya haraka tutamaliza kazi yetu kabla ya saa 
kumi. 

If we hurry (make haste) we will finish our work before 
4 p.m. 




183 



Monosyllabic verbs do not take the stem marker with the -ki- tense: 

ukija . . . if/when you come . . . 

tukila . . . if/when we eat . . . 

There is no real negative counterpart to the -ki- tense. Often a 
negative relative of place is used to express negative hypothetical 
situations: 

Asipofika asubuhi tutaondoka. 

If she doesn’t arrive in the morning, we will leave. 

Sometimes a negative optative can be used: 

ukitaka usitake . . . 

if you want or not . . . 

There are some commonly used phrases which are expressed in 
the -ki- tense, for example: 

Tukijaliwa. 

(lit. if we are granted) 

Tutaonana tena tukijaliwa. 

If all goes well, we will meet again. 

Mungu akipenda. 

(lit. if God likes) 

Mwaka huu nitakwenda Ulaya, Mungu akipenda. 

This year I will go to Europe, God willing. 



Exercise 1 



Complete the sentences in the left-hand column with the appro- 
priate ending in the right-hand column: 



Kama ukienda shuleni 
Mkija hapa kesho 
Tuliwaona 

Wasipofika shuleni kesho 
Mwaka ujao nitakwenda Afrika 



hawatapata vitabu hivi. 
wakila chakula. 

Mungu akipenda. 
mtapata pesa. 
utapata elimu. 




184 



Exercise 2 

Translate the short passage below into English: 

Kama ukiingia jikoni utaona jinsi wapishi wanavyopika 
vyakula vya aina mbalimbali. Afadhali baadhi ya vyakula 
hivyo vichemshwe, vingine vichomwe, vibanikwe (be grilled) au 
vikaangwe (be fried). Jana niliwaona wapishi wakipika chakula 
cha wageni wa arusi. Ukifanya haraka utawaona kabla 
hawajamaliza kazi yao. 

Dialogue 2 

At present Ibrahim is working as an electrician at the broadcasting 

station in Dar es Salaam. There are some problems at work, and 

Ibrahim tries to explain this to his wife, Amani 

1 What is Ibrahim going to do on Sunday? 

2 What has his wife, Amani, arranged to do on the day in ques- 
tion? 

3 What does Amani tell him to do? 

Amani: Mbona inabidi ufanye kazi Jumapili. Si siku ya 

kupumzika? 

Ibrahim: Kuna kazi nyingi. Mwishoni mwa wiki iliyopita kulikuwa 

na shida nyingi kutokana na umeme uliokatwa mara 
kwa mara. Kwa sababu hiyo kuna shida na mkondo wa 
umeme kufika kompyuta na vyombo vingine vya 
umeme. Mimi ndiye mhandisi umeme, lazima niende 
kazini ili kufanya matengenezo. 

Amani: Ungaliniambia utakwenda kazini ningaliwaambia 

wazazi wangu kuwa tutawatembelea siku nyingine. 

Ibrahim: Na wewe ungaliniambia tutakwenda kuwatembelea 

wazazi wako nisingalikubali kwenda kazini Jumapili. 

Amani: Mpigie simu mkubwa wako ukamwambie wewe huwezi 

kufika kazini. 

Ibrahim: Haiwezekani bibi. 

Amani: Kwa nini? 

Ibrahim: Kwa ajili ya pesa. Ningekuwa na pesa za kutosha 

nisingekwenda kazini Jumapili. Tena, nataka 
kuwaonyesha wakubwa kuwa mimi ni mtu hodari wa 
kazi. Wakiniona kuwa mtu hodari nitapandishwa cheo 
na mshahara wangu utazidishwa vilevile. Mtaka cha 
mvunguni shard ainame. 




185 



Vocabulary 

-pumzika 

shida 

iimeme 

-katwa 

mara kwa mara 

mkondo 

vyombo 

mhandisi iiineme 
matengenezo 
Ungali . . . ningali . . . 



nisingali . . . 
haiwczckani 
Ningekuwa na . . . 
-a kutosha 
-onyesha 
hodari 
-pandishwa 
cheo 

mshahara 

-zidishwa 

invunguni 

-inama 



rest, take a break 
problem(s), difficulty(-ies) 
electricity 
be cut 

from time to time 
current 

equipment, vessels, tools 
electrician, electrical engineer 
repairs, maintenance 

If you had ... I would have . . . (See Language 
structure below for explanations on the use of 
the conditional tense -ngali-) 

I wouldn’t have . . . (see Language structure) 
it is impossible 

If I had . . . (see Language structure) 

(adj.) enough 
show, demonstrate 

(adj.) hardworking, serious (brave, courageous) 
be raised, hoisted, uplifted 
rank, position, status (pi. vyeo) 
salary, pay, wage (pi. mishahara) 
be increased (be multiplied, augmented, 
magnified, enlarged) 

under the bed, in the space beneath (cf. invungu, 
the space beneath) 
bend (stoop/lean/bow) 






186 



Language point 
Proverb 

Mtaka cha mvunguni sharti ainame (lit. ‘The one wanting what’s 
under the bed has to stoop’) ‘Good things are not easily obtained, 
one must strive to get them.' Mtaka combines the m-preflx of the 
M-WA class with the verb -taka, a ‘wanter’ if we could say this in 
English. The cha with no noun of reference refers to kitu, ‘thing’. 
Mvungu is the space beneath a bed. The people of Zanzibar often 
use this space as a storage area for small items such as, cooking 
utensils, provisions, or valuables. 

Language structure 

The conditional tenses -nge- and -ngali- 

We have already seen that hypothetical situations can be expressed 
by using the -ki- tense. However, the -ki- tense cannot be used for 
those hypothetical situations which are highly unlikely to, or in fact 
cannot, become reality - such as counter-factual situations. For 
these situations, the -nge- and -ngali- tenses are used. The -nge- 
tense expresses highly unlikely or improbable, but nevertheless 
possible situations: 

Ningekuwa na pesa nyingi ningekuoa. 

If I had a lot of money, I would marry you. 

Angefika mapema, tungeondoka pamoja. 

If she arrives early, we would leave together. 

Note that in Swahili both clauses, the ‘condition’ and the ‘conse- 
quence’, are marked with the conditional tense -nge-. 

Monosyllabic verbs (such as kuwa in the example above) take 
the stem marker: 

Angekunywa dawa angeona nafuu. 

If he drank medicine, he would feel better. 

The negative of the -nge- tense is formed by placing the negative 
marker -si- before it: 

Nisingejua nisingekuja. 

If I didn’t know, I would not come. 




187 



In contrast to -nge-, -ngali- expresses counter-factual situations, 
those which can under no circumstances be true. This distinction 
is similar to the one expressed in the English distinction between 
the two conditional forms ‘would marry’ and ‘would have married’, 
although the Swahili distinction is less strict than the English: 

Angalifika mapema, tungaliondoka pamoja. 

If she had arrived early, we would have left together. 

Tusingalikula chakula chote, angalitupikia. 

If we hadn’t eaten all the food, he would have cooked for us. 



Exercise 3 

Complete the sentences in the left-hand column with the appro- 
priate ending in the right-hand column: 

Tungalikata tiketi jana ningemwona daktari. 

Ningekuwa mgonjwa asingalikuwa mgonjwa. 

Asingalitumia sabuni mpya tungefika pamoja. 

Wasingeondoka mapema tungalikwenda Tanga leo. 



Exercise 4 

Translate sentences 1-6 into Swahili: 

1 If I had money, I would go to Tanzania. 

2 If you were to buy the tickets, we would leave today. 

3 If she ate the food, she would feel better. 

4 If I didn’t eat the food, I wouldn’t feel better. 

5 If they had arrived yesterday, we would have stayed together. 

6 If you hadn’t cooked the food, our guests wouldn’t have come 
here. 



Dialogue 3 

Amos and his brother, Mwesi, are arguing over the use of their 
father’s car 

Mwesi: Huwezi kulitumia gari leo. 

Amos: Kwa nini? 

Mwesi: Nina shughuli nyingi leo. 




188 



Amos: Je, una shughuli gani? 

Mwesi: Kwanza, nitamsindikiza rafiki anayekwenda uwanja wa 

ndege. Halafu nitakwenda dukani kununua nguo. Baada 
ya kufanya mambo hayo nitampitia mchumba wangu. 
Amos: Ungaliniambia utalitumia gari lake baba kwa siku nzima 

ningalimwomba mjomba gari lake. 

Mwesi: Ungaliniambia unataka kulitumia gari ningalifanya 

mipango mingine. 

Amos: Badala ya kugombana sisi tusaidiane. Hebu, nahitaji 

msaada wako. 

Mwesi: Haya basi! Afadhali tupatane. Leo nitamsindikiza rafiki 

yangu na kesho nitafanya mambo hayo mengine. 
Utaweza kulitumia gari leo, sawa? 

Amos: Sawasawa. Heri tukubaliane kuliko kubishana. 

Vocabulary 

shughuli business, pursuits, preoccupations, activity 

-sindikiza see someone off, accompany a visitor part way, 

escort someone 

-pitia pass by, pay a passing visit (pass out of mind/ 

be overlooked) 
badala ya instead of 

-gombana quarrel, argue (lit. quarrel/argue with each other. 

See Language structure below for further explanation 
of this verb) 

-saidiana help each other (tusaidiane, let’s help each other. 

See Language structure) 

-patana get along well, be compatible (agree on something, 

tupatane, let’s get along. See Language structure) 
-kubaliana be in agreement, agree with each other 

(Heri tukubaliane, It’s better to agree. See Language 
structure) 

Language structure 
The reciprocal extension 

The reciprocal extension is comparatively easy to handle, both in 
terms of shape and in terms of meaning. The form of the recip- 
rocal extension is -an- and it never varies. The meaning of the 




189 



extension can be roughly translated as ‘each other’, as for example 
in kuta ‘meet’ and kutana ‘meet each other': 

Asha alimkuta Rashid. 

Asha met Rashid. 

Asha na Rashid walikutana. 

Asha and Rashid met each other. 

Amos anakubali. 

Amos agrees. 

Amos anamkubalia Mwesi. 

Amos agrees with Mwesi. ( with applicative extension) 

Amos na Mwesi wanakubaliana. 

Amos and Mwesi agree with each other. 

Since the meaning of the extension implies that the action of the 
verb is carried out by two or more people (doing something with, 
or to, each other), it is often used with a plural subject: 

Tutaonana. 

We will see each other/meet. 

Watu hawa wanagombana. 

These people are quarrelling. 

Sometimes a singular subject can be used when a second noun with 
the preposition na follows the verb: 

Nitakutana naye. 

I will meet with him/her. 

Anasaidiana nami. 

She is helping me. 

Be careful to use the applicative extension if you want to say that 
two people are doing things for or with each other: 

Wanapikiana. 

They are cooking for each other. 



Exercise 5 

By using the reciprocal extension, make sentences which say that 
the people to the left do the action to the right for, with, etc., each 
other: 




190 



E.g. Q. Amos, Kathy kuta 

A. Amos na Kathy wanakutana 



1 Amos, Kathy 

2 Sandra, Leila 

3 Mamantilie, binti yake 

4 Subira, Amos 

5 Wasichana, wavulana 



penda 

ona 

saidia 

uliza maswali 
leta zawadi 



Language use 



Expressing your point of view 



Some useful verbs: 



-kubali 

agree 

-kubaliana na 

agree with 

-bisha 

disagree 

Sikubali. 

Nakubaliana naye. 
Nabisha! 

Kwa nini tunagombana? 



-pinga 

disagree, oppose 

-gomba 

scold, argue, disagree 



I don’t agree. 

I agree with him/her. 
I disagree! 

Why are we arguing? 



Useful phrases and structures: 



kwanza 

first, firstly 

tena 

again, still, besides 

mbali na 

apart/aside from 

licha ya 

aside from, besides, 
let alone, despite 



halafu 

then, later on 

pia/vilevile 

also 

mwishowe 

finally, in the end 

badala ya 

instead of 




191 



Kwanza, tunabishana. 

Firstly, we disagree. 

Halafu, wanagombana. 

Then, they quarrel. 

Nabisha pia. 

I also disagree. 

Badala ya kugombana, tujaribu kupatana. 

Instead of quarrelling, let’s try to get along. 

Verbs expressing your thoughts: 

-dhani/-fikiri -waza 

think think, imagine, conceive 

(meditate) 

Nimewaza juu ya ugomvi wetu. 

I have pondered over our argument. 



Other useful words: 



maoni 

views, opinion 

hisia 

feelings 



mawazo 

thoughts, ideas 

hakika 

fact, certainty 



shaka 

doubt 



Maoni yangu ni wazi. 
Sipendi mawazo hayo. 
Una hakika? 

Ni hakika. 

Hapana shaka. 

Bila shaka. 



wazi 

( adj .) clear, evident, open, overt 
(empty, vacant) 

My feelings are clear. 

I don’t like those ideas. 

Are you sure? 

It is a fact. 

There’s no doubt. 

Without doubt. 



Expressing more complex arguments 

lakini/walakini bali 

but, however on the contrary, rather, but, 

however 




192 



upande hivyo 

side (sector, direction) thus, in that way 

hali 

while, seeing that, when 

Una mawazo mazuri lakini sikubaliani nayo. 

You have some good ideas but I don’t agree with them. 

Bali, nakubaliana na mawazo yao. 

However, I agree with their ideas. 

Kwa upande wangu, nafikiri yote ni sawa. 

As for myself, I think all are right. 

Hata hivyo, maoni yetu yanatofautiana. 

Even so, our views are different. 



Exercise 6 

Say in Swahili: 

1 I don’t agree. I agree with her. 

2 Let's agree with each other. 

3 Why are we arguing? Let’s not argue. 

4 Firstly, I disagree. Then we quarrel. 

5 Instead of quarrelling, you {pi.) should try to get along. 

6 I have pondered over our argument, I don’t like your ideas. 

7 My views are clear but you don’t like my ideas. 

8 Are you sure? Is it a fact? 

9 I'm not sure. It isn’t a fact. 

10 Without doubt you have some good ideas. Now we agree. 

Reading 

Urithi 

Ikiwa marehemu hakufanya wasia kabla ya kufariki dunia ndugu 
zake hawatajua vipi wataweza kujigawia mali yake. Jambo kama 
hilo huleta ‘taabu za nyumbani’, yaani ndugu hao watabishana na 
kugombana. 

Katika hali kama hiyo, baada ya mali yake marehemu 
kugawanyika, baadhi ya ndugu wataridhika na wengine watajiona 




193 



wamedanganywa. Hisia kama hizo zinaweza kuwafanya ndugu 
kutozungumzana kwa muda mrefu au hata milele. 

Bali, kama mtu akifanya wasia yake kabla hajafa, ndugu zake 
watajua barabara warithi wake ni nani. 



Vocabulary 



urithi 

marehemu 

wasia 

-fariki 

-gawia 

mali 

-gawanyika 

-ridhika 

-danganywa 

hisia 

milele 

barabara 

warithi 



inheritance/heritage 
deceased person 

solemn wish, parting advice, last will and testament 
die, leave for good (-fariki dunia, lit. leave the earth) 
divide among, distribute to (jigawia, divide among 
one’s selves, share) 
wealth, property, goods 
be divided 
be satisfied 
be deceived/cheated 

( also hisi) feeling(s), sentiment(s), sensation(s) 
forever, eternally 

perfectly, flawlessly, precisely, exactly 
inheritors (sing, mrithi) 




12 Hadithi na 
magazeti 

Stories and newspapers 



In this unit you will learn: 

• how to tell a story using the narrative tense -ka- 

• how to read newspaper headlines using the -a- tense 

• how to refer to manner and time 



Dialogue 1 

Kathy tells Ibrahim a story 

1 When Kathy was a young child what did her father do? 

2 What happened to Kathy after hearing the stories? 

3 Kathy liked a particular story, what was this story about? 

Kathy: Nilipokuwa mtoto mdogo kila jioni, kabla sijalala, 

babangu hunisimulia hadithi za watoto. Baada ya kusikia 
hadithi hizo, mara nyingi niliota ndoto. Hadithi 
mojawapo niliyoipenda sana ilikuwa ndiyo hadithi ya 
Sungura na Kobe. 

Ibrahim: Vilevile nilipokuwa mtoto mdogo nilisimuliwa na wazee 
wangu hadithi hiyohiyo, lakini nimesahau mambo yali- 
yotokea. 

Kathy: Nakumbuka hadithi hiyo. Unataka nikusimulie hadithi 

ya Sungura na Kobe ? 

Ibrahim: Ndiyo. 

Kathy: Sungura na Kobe ndiyo hadithi inayohusu shindano la 

mbio baina ya sungura anayejisifu na kobe mwerevu: 

Hapo zamani Sungura alipokuwa akitembeatembea kujisifu, 

akamkuta Kobe ambaye alikuwa akila majani. Baada ya ku- 

amkiana, Sungura akatoa changamoto washindane kwenye shin- 
dano la mbio. 







195 



‘Sawa!’ akakubali Kobe. 'W ewe ni mwerevu, lakini mimi ni 
mwerevu zaidi kuliko wewe, ’ akajisemea. Kisha Kobe akamwon- 
goza Sungura kilimani. Kobe alipochukua muda mrefu kufika 
kwenye kilele cha kilima Sungura akajisemea, ‘Bila shaka Kobe 
atashindwa. Kobe huyu hawezi kutembea vizuri.’ 

Kobe alipomfikia Sungura akamwuliza, 'Je, uko tayari?’ 

‘Ndiyo, niko tayari! Ndiye mimi anayekungojea!’ akasema 
Sungura bila uvumulivu wowote. 

‘Twende!’ alisema Kobe. Papo hapo aliingia ndani ya gomba lake 
akashuka kilimani kama jiwe. Sungura alikuwa akikimbia mbio 
awezavyo lakini hakuweza kumfikia Kobe. 

Sungura, alipofika katikati ya kilima alisimama kumtazama Kobe 
ambaye alikuwa ameshafika chini. Sungura alishindwa. 

Ibrahim: Sikumbuki matokeo kama hayo. Hadithi ya Sungura na 
Kobe nilivyokumbuka inatofautiana na ile uliyonisimulia 
leo. 

Kathy: Ndiyo. Kuna masimulizi mbalimbali ya hadithi hiyo, 

lakini maadili ya hadithi ni sawa. Kama methali 
inavyosema: ‘Aliyeko juu mngojee chini.' 



Vocabulary 



nilipokuwa 

-lala 

-simulia 

-ota 

ndoto 

-mojawapo 

sungura 

kobe 

-tokea 

-husu 

mbio 

-jisifu 

mwerevu 

hapo zamani 

-tembea 



when I was (ni + li + po + kuwa) 
sleep/lie down 
tell a story, narrate 
dream (grow) 

dream(s) (-ota ndoto, dream a dream) 

( adj .) one of (hadithi mojawapo, one of the stories, 
kitabu kimojawapo, one of the books) 
hare(s), rabbit(s) 
tortoise {pi. makobe) 
happen, occur, appear 
concern, relate to, about 
speed, rate of speed, sprint 
boast, praise oneself 
someone who is sharp, clever, cunning 
once upon a time 

walk, walk around (-tembeatembea. walk here and 
there, wander) 




196 



akamkuta Kobe 



majani 
baada ya 
-amkiana 
changamoto 
woga 
juu ya 

-ogopesha 

kisha 

-semea 

-ongoza 

alipochukua 

kilele 

-fikia 

uko tayari? 

niko tayari 

-ngojea 

uvumulivu 

papo hapo 

ndani 

gamba 

-shuka 

jiwe 

-kimbia 

-wezavyo 

-simama 

-tazama 

chini 

matokeo 

nilivyokumbuka 

-tofautiana 

masimulizi 

maadili 



and then he came across the Tortoise, 

(a + ka + m + kuta, see Language structure for 
explanation of the -ka- tense used here) 
leaves/grass (sing, jani) 
after 

greet each other ( cf. -amkia. greet someone) 

challenge 

fear, cowardice 

concerning, about (on, on top of, above: juu yako, 
concerning you) 
frighten, scare 
then/finally/afterwards 
speak to/for (-jisemea, say to oneself) 
lead, guide, show the way 

when he took (a + li + po + chukua, see Language 
structure for explanation) 
summit, peak 
arrive at, catch up with 
are you ready? 

I am ready 
wait for 

patience, tolerance 
there and then 
inside 

shell (pi. magamba) 

descend, go down (get off, disembark) 

stone (pi. mawe) 

run (run away, flee, escape, -kimbia mbio, sprint) 
as possible (alikuwa akikimbia mbio awezavyo, 

he was running as fast as he could) 
stop (stand, rise up) 
look at, watch, gaze at 

on the ground, at the bottom, down, under, below 
outcome, result 

the way/how/as I remembered (ni + li + vyo + 
kumbuka, see Language structure) 
be different 

narrations, tale (accounts, versions) 
ideals, ethics (morals) 




197 



Language point 
Proverb 

Aliyeko juu mngojee chini ‘He who thinks that he is standing 
should be careful not to fall down' (lit. ‘He who is on top wait for 
him below'). This proverb is sometimes said of somebody who is 
very sure of his success. Being a fast-footed animal, the Hare was 
sure of his success over the slow-moving Tortoise; however, he 
didn’t bargain on being outwitted by the clever Tortoise. 



Language structure 
The -ka- tense 

The -ka- tense which is used in the story in forms such as 
akamwambia and akakubali is often found in stories and other 
narrative texts. It is sometimes called ‘subsecutive’ tense, as it 
expresses the fact that an action follows another (is subsequent to 
it). As in the text about the Hare, the -ka- tense most frequently 
occurs following a verb in the -li- tense, and can then be translated 
as ‘. . . and then . . 

Sungura aliamka, akatembea, akala. 

The hare got up, and (then) took a walk, and (then) ate. 

As you can see from akala, monosyllabic verbs do not take the 
stem marker in this tense. 

Another frequent use of the -ka- tense is after imperatives or 
optatives (see Unit 5, Dialogue 1), when you are asked to do two 
actions, one after the other: 

Nenda kalale. Njoo ukapimwe. 

Go and sleep! Come and get tested! 

Here the verb takes the -e ending as in the optative. 




198 



Exercise 1 

Use the fragments given below and construct a story using the -ka- 
tense where appropriate. Be careful not to use the stem marker. 

E.g. 

Jana 

Kuku 

kwenda sokoni 
kununua chakula 
kurudi nyumbani 
kula chakula. 

Using the -ka- tense, the above would narrate as: 

Jana Kuku alikwenda sokoni akanunua chakula, akarudi 
nyumbani akala chakula. 

Yesterday the Chicken went to the market and bought some 
food, and then he returned home and ate the food. 

Now your turn . . . 

-ibia = steal from, rob ( cfi -iba, steal) 

Siku moja 
Paka 

kuamka mapema 
kunywa chai 
kwenda sokoni 
kununua samaki. 

Kabla ya kula samaki 
kumkuta Sungura 
kumwamkia 
kusema ‘Kwa Heri’. 

Baada ya Sungura kuondoka, 

Paka kuona kwamba Sungura yule alimwibia samaki. 



Exercise 2 

Now translate the narrative from Exercise 1 into English. 




199 



Dialogue 2 

Amos and Leo are talking about a newspaper article 

1 Where did the accident happen? 

2 How did the accident happen? 

3 How many wedding guests were travelling in the bus? 

Amos: Je, umeisoma makala katika gazeti kuhusu ajali baina ya 

basi na treni huko Bara Hindi? 

Leo: Bado sijaisoma. Makala hiyo inasema nini? 

Amos: Ngoja, nitakusomea jinsi makala ilivyoandikwa katika 

gazeti. Kichwa cha habari kinasema: WATU 

THELATHINI NA MMOJA WAFA AMBAPO BASI 
LAGONGANA NA TRENI: 

Watu wasiopungua thelathini na mmoja wamekufa ambapo basi 
lililojaa wageni wa arusi likagongana na treni kwenye tambuka reli 
(yaani makutano ya barabara na reli) isiyo na mlinzi kaskazini mwa 
Bara Hindi. Watu arobaini na tisa wengine walipata majeraha na 
wanatibiwa katika hospitali mjini Kheri. Polisi mmoja asema, wengi 
wao waliojeruhiwa walikuwa Waislamu maskini waliofanya kazi 
mashambani au kufanya kazi ndogondogo. Hilo basi lilikuwa na 
idadi ya viti sitini, lakini likawa limejaa wageni wa arusi themanini. 

Leo: Jamani! Ni msiba mkubwa. 

Amos: Ndiyo. Bwana arusi na biarusi siku zote watakumbuka 

msiba huo. Wataikumbuka siku yao ya arusi kwa huzuni 
kubwa sana. 



Vocabulary 



makala 

ajali 

jinsi + vyo (in verb) 

kichwa cha habari 



-fa 



-gongana 



article, written paper for presentation 
accident 

as, how, the way 

headline, heading (lit. head of news, pi. vichwa 
vya habari) 

die (wafa, they die. Monosyllabic verb, doesn’t 
take a stem marker with the a- tense; see 
Language structure) 
collide with, bump into one another 
(from gonga, collide) 




200 



-pungua 

-jaa 

tambuka reli 
isiyo na 
mlinzi 

kaskazini 

majeraha 

-tibiwa 

-jeruhiwa 

maskini 

kazi ndogondogo 

idadi 

msiba 

siku zote 

huzuni 



decrease, diminish (-siopungua, not less than, 
at least) 
be full 

level crossing 

that (level crossing) does not have, is without 
guard, watchman, bodyguard, defender 
(pi. walinzi) 
the north 

injuries, wounds (sing, jeraha) 
be medically treated 
be injured, wounded 

poor person, unfortunate person, object of pity 
odd jobs, small chores (lit. work smallsmall) 
total, number 

bereavement, sorrow, misfortune/heartbreak 

always, all days 

sadness 



Language structure 
The -a- tense 

There are three verbs in the dialogue which are used in the -a- 
tense: 

wafa they die 

lagongana it (basi) hit 

asema s/he says 

The -a- tense is the last tense encountered in this course. Like the 
-na- tense, it refers to the present, but it is less frequent than the 
-na- tense. As can be seen in the dialogue, it is often found in 
newspaper articles and headlines. The -a- tense is formed by 
combining the subject concord with the -a- tense marker. For some 
subject concords, this leads to changes into the following forms: 



Participants: 








ni + a = na 


nasema 


u + a = wa 


wasema 




I say 




you say 




201 



tu + a = twa twasema 

we say 

M-WA Class 

a + a = a asema 

s/he says 

JI-MA Class 
li + a = la 

N Class 

i + a = ya 

M-MI Class 
u + a = wa 

KI-VI 

ki + a = cha 

U 

w + a = wa 

PA-KU-MU 
pa + a = pa 
ku + a = kwa 
mu + a = mwa 

KU 

ku + a = kwa 



m + a = mwa mwasema 

you (pi.) say 

wa + a = wa wasema 

they say 

ya + a = ya 
zi + a = za 
i + a = ya 
vi + a = vya 



As can be seen from wafa, above, monosyllabic verbs do not take 
the stem marker in the -a- tense. 

The 1st person singular form is identical to the contracted form 
of the -na- present: ni + na = na, in, for example, nasoma (see Unit 
1, Dialogue 2). However, because monosyllabic verbs do take the 
stem marker -ku- in the -na- tense, but not in the -a- tense, these 
verbs can be distinguished: nakuja is the contracted form of the 
-na- tense, naja has the -a- tense. 




202 



Exercise 3 



Join the noun on the left with the appropriate verb in the -a- tense 
on the right: 



1 michungwa mitano 

2 hadithi 

3 treni nyingi 

4 mlinzi 

5 wageni wengi 



asema. 

waja kutembelea Tanzania, 
yaharibiwa na mo to. 
yasimuliwa na mamake. 
zachelewa. 



Exercise 4 



Change the a- tense of the verbs in the following newspaper head- 
lines to the -na- tense: 

1 Bei ya pombe, soda, sigara yapanda. 

2 Serikali yakubali mpango wa chuo kikuu. 

3 Jambiani yashindwa na Makunduchi. 

4 Watu wa Mwanza wafurahia hospitali mpya. 

5 Vitabu vya zamani vyauzwa na chuo kikuu. 



Dialogue 3 



Subira and Victoria are in their room. While Victoria is doing the 
washing up, her room-mate is reading her the newspaper 

1 Has Victoria read the newspaper? 

2 According to the newspaper, what did the Kenyan runners 
achieve at the Olympics? 

3 Apart from the usual articles, what else does Victoria ask her 
roommate to read to her? 



Subira: 

Victoria: 

Subira: 



Victoria: 



Gazeti hili lina makala nyingi za kuvutia. 

Sijalisoma bado. Tafadhali nisomee. 

Vichwa vya habari katika ukurasa wa kwanza vinasema: 
MEYA AFURAHIA ‘MTOTO MPYA VSHULE 
NYINGINE YACHOMWA MOTO/HALI YA HEW A 
YAATHIRI KILIMO/MWANAMKE ATUHUMIWA 
KUMNYONGA MTOTO WAKE. 

Haki ya Mungu! Siku hizi kuna habari mbaya zaidi 
katika magazeti kuliko habari nzuri. Pengine ninapo- 
soma gazeti ninakuwa nimejaa huzuni. Ukurasa wa 
nyuma unasema nini? 




203 



Subira: 



Victoria: 

Subira: 



Victoria: 

Subira: 

Victoria: 

Subira: 

Victoria: 

Subira: 



Victoria: 



Vichwa vya habari katika ukurasa wa nyuma vinasema: 
MABONDIA WATAMBIANA, WAKENYA 
WAVUMA, BENDI ZACHANGIA TIME YA 
MPIRA WA KIKAPU IENDE NAIROBI 
‘Wakenya wavuma’, ilitokea nini? 

Katika michezo ya Olimpiki wakimbiaji wa Kenya 
walionyesha ubingwa wao na kutwaa nafasi nne za 
kwanza katika mbio za masafa marefu. Kwa hakika 
watakaporudi nyumbani wakimbiaji Wakenya hao 
watalakiwa vizuri na raia wenzao. 

Nyota zinasema nini? 

Kila ninaposoma nyota zinatoa habari mbaya. 
Inategemea jinsi unavyozifahamu. 

Una alama ya nyota gani? 

Alama yangu ya nyota ni Mapacha. 

Katika gazeti hili shauri linasema: ‘Tegemea kupata 
upinzani katika kazi na shughuli zako. Upo mpango 
ambao unafanywa ili kuharibu maendeleo yako . . 
Basil Wiki hii nitakuwa mwangalifu! 




Vocabulary 

while (here, hereabouts) 
kitchenware 

(adj.) attractive, impressive, fascinating 
page (pi. kurasa) 
mayor of a city 



huku 

vyombo vya jikoni 
-a kuvutia 
ukurasa 
meya 



204 



-furahia 

-chomwa 

hali ya hewa 

-athiri 

kilimo 

-tuhumiwa 

-nyonga 

haki 

pengine 

ninaposonia 

nyuma 

mabondia 

-tambiana 

-vuma 

bendi 
-changia 
timu ya mpira 
wa kikapu 
wakimbiaji 
ubingwa 
-twaa 
masala 

watakaporudi 

-lakiwa 

raia 

nyota 

alama 

mapacha 

shauri 

upinzani 

mwangalifu 



be happy about 

be roasted/burnt (be pierced/stabbed) 
the weather 

affect, influence (infect, harm, spoil, damage) 

agriculture 

be suspected (of) 

strangle, hang someone 

justice/right(s) (Haki ya Mungu, Honest to God, 
lit. the rights of God/God’s justice) 
sometimes (perhaps, otherwise) 
when I am reading (ni + na + po + soma, see 
following Language structure ) 
back, rear 

boxers (sing, bondia) 
brag/boast to one another 

be the talk of the town, cause a stir (roar, bellow, 
buzz) 

musical band 

contribute to (collect, solicit for, kiss) 
basketball team 

runners (sing, mkimbiaji) 
championship, expertise 
take, pick up, take over (capture, occupy) 
range, distance 

when they will return (see Language structure ) 
be welcomed, received (passive of -laki) 
citizen(s) 
star(s) 

sign, symbol, mark, pockmark, scar 

twins, Gemini star sign 

advice 

opposition 

a careful/attentive person (pi. waangalifu) 




205 



Language structure 
Relatives of manner and time 

Relatives of manner and time are formed like normal relatives, 
usually tensed relatives (cf. Unit 10, Dialogue 1), but they have a 
special usage since they can be used to elaborate on when and how 
an action is taking place. The relative of time is formed like a loca- 
tive relative with the referential concord of the PA class. Relatives 
of manner are formed with the referential concord of the plural of 
the KI-VI class: 

Alipoamka . . . When he got up . . . 

Nilivyosema ... As I have said . . . 

In dialogue 1 of this unit, Kathy uses a temporal relative when 
saying 

Nilipokuwa mtoto mdogo . . . 

When I was a little child . . . 

In these relatives, the referential concord does not have an overt 
head-noun that it refers to. The relative of time exploits a 
metaphorical extension of the concept of place to the concept of 
time and can be used with a head-noun such as (the U-class noun) 
wakati, ‘time'. With an overt head-noun such as mahali, ‘place’, 
the referential concord refers to place, and the relative becomes 
locative: 

Wakati nilipoamka ... At the time when I got up . . . 

Mahali nilipoamka ... At the place where I got up . . . 

In the relative of manner, the plural KI-VI class referential concord 
can be used because the plural KI-VI class can be used to form 
manner adverbs (for example niliamka vizuri ‘I got up well’ - we 
will not deal with this aspect of the KI-VI class in this course). It 
is sometimes used with the N-class head-noun jinsi, ‘kind, way’, or 
with the conjunction kama, ‘as, how’: 

Jinsi alivyoandika . . . The way in which he wrote . . . 

Kama ulivyosema ... As you said . . . 

Relatives of manner and time are also formed with the amba- 
relative, and can be found with the general relative, as for example 
in the following proverb with the verbs -lea, ‘bring up’, and -kua 
‘grow up’: 




206 



Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. 

As you bring up a child, a child will grow up. 

Exercise 5 

Decide which of the following relatives are relatives of manner, 
relatives of time, or neither: 

1 Vitabu alivyonununa ni vizuri. 

2 Tulimkuta nyumbani alipokaa. 

3 Kama walivyosema jana, watarudi kesho tu. 

4 Mtakapofika Dar, mtaiona hoteli ya ‘New Africa’ upande wa 
kulia. 

5 Alipika chakula wakati nilipoamka. 

6 Maneno yale uliyotumia hayapendezi. 

Exercise 6 

Fill in the appropriate relative of manner, time, or other, which 
has been omitted in the passage below: 

Leo asubuhi wakati nili amka nikasoma gazeti. Nilisoma 

habari za mchezo wa mpira lakini sikupenda jinsi habari hizo 

zili andikwa na mwandishi wa habari. Baadaye, 

nilikwenda dukani ana fanya kazi rafiki yangu. Baada ya 

kumtembelea rafiki yangu, nilikwenda mahali ali kaa 

mwalimu wangu lakini hakuwapo nyumbani. Wakati 

nili rudi nyumbani kwangu nikamwona mwalimu wangu 

amesimama mlangoni. Baada ya kuamkiana, mwalimu alinipa 
vitabu nili taka. 



Reading 

Yaliyomo 

Yapo magazeti ya aina mbalimbali yanayouzwa Tanzania na 
Kenya. Baadhi ya magazeti hayo yanaandikwa kwa Kiswahili na 
mengine (kama vile Daily Nation) kwa Kiingereza. Baadhi ya hayo 
yanayojulikana sana ni: Nipashe, Majira , Rai, Mfanyakazi na 
Uhuru, (ambayo huchapishwa mjini Dar es Salaam, Tanzania) na 
Taifa Leo (ambalo huchapishwa mjini Nairobi, Kenya). 




207 



Magazeti hayo huwa na sehemu zifuatazo: habari za nyumbani 
(yaani habari kutoka mikoani), habari za kitaifa na za kimataifa, 
na habari za biashara (ambazo huhusikana na soko la hisa, bei za 
mazao, na viwango vya kubadilisha pesa). Pia kuna habari za 
matukio mahakamani (katika gazeti la Taifa Leo sehemu hii huitwa 
‘Macho Yetu Mahakamani’, na katika gazeti la Rai huitwa 
‘Sheria’), ‘Habari za Ulimwengu’, ‘Makala Maalumu’, na sehemu 
zinazohusikana na ‘Watu na Jamii’, Barua (yaani barua kwa 
Mhariri), na tanzia. 

Licha ya matangazo ya kawaida, zipo sehemu zinazohusikana 
na burudani, kama vile: ‘Wasanii wa Tarab' na wasanii wa muziki 
wa aina mbalimbali; hadithi na mashairi (katika gazeti la Uhuru 
huitwa ‘Maoni ya Washairi’); vipindi vya redio, vya televisheni na 
vya sinema; michezo (gazeti la Uhuru lina sehemu inayoitwa 
‘Michezo Katika Picha’); na hatimaye katuni (yaani picha za 
kuchekesha) na chemshabongo/mafumbo ya maneno. 



Vocabulary 

yaliyomo 

mikoa 

-a kitaifa 
-a kimataifa 
biashara 
-husikana na 
hisa 

mahakama 

sheria 

ulimwengu 

maalum(u) 

jamii 

mhariri 

tanzia 

matangazo 

burudani 

wasanii 

mashairi 

washairi 

vipindi 



table of contents 

regions, states, provinces (sing, mkoa - mikoani, 
in the regions) 

(< adj .) national 
(adj.) international 
business, commerce, trade 
be concerned with, be relevant to 
stock(s), share(s) 

court of law (mahakamani, in the court) 
law(s); justice 

the world, the universe, creation 
(adj.) special, famous 
society, community 
editor 

obituary(-ies) 

announcements, advertisements (sing, tangazo) 
entertainment, recreation 
artists, painters, sculptors, authors, composers, 
technicians (sing, msanii) 
poems (sing, shairi) 
poets (sing, mshairi) 

period of time, programme on radio/tv (teaching 
period) 




208 



katuni cartoon(s) 

-chekesha be funny/amusing (make someone laugh) 

chemshabongo crossword(s) (chemsha, cause to boil; bongo, 

colloquial for brains) 

mafumbo ya maneno crosswords (sing, fumbo la maneno) 

Exercise 7 

Answer these questions about the Reading in Swahili: 

1 Je, gazeti hilo la Daily Nation linachapishwa kwa Kiswahili? 

2 Je, magazeti hayo ya Majira na Mfanyakazi yanachapishwa 
mjini Nairobi, Kenya? 

3 Magazeti ya Nipashe na Rai huchapishwa wapi? 

4 Gazeti la Taifa Leo huchapishwa wapi? 

5 Habari za matukio mahakamani huitwa nini katika gazeti la 
Taifa Leol 

6 Habari za matukio mahakamani huitwa nini katika gazeti la 
Rail 

7 Je, katika magazeti hayo kuna ‘Habari za Ulimwengu’? 

8 Je, kuna matangazo katika magazeti hayo? 

9 Je, sehemu hiyo ya burudani inayoitwa ‘Maoni ya Washairi’ 
ipo katika gazeti gani? 

10 Je, sehemu hiyo ya burudani inayoitwa ‘Michezo Katika Picha’ 
ipo katika gazeti gani? 




13 Mawasiliano 

Communications 



In this unit you will learn: 

• useful vocabulary when using a telephone 

• how to write letters 

• how to use the neutro-passive extension -Ik- 



Dialogue 1 

Leo’s wallet is lost, so he decides to phone the police 

1 Where was Leo yesterday? 

2 What suspicion does the policeman have concerning Leo’s 
wallet? 

Askari: (Simu inalia na askari aitika) Halo! 

Leo: Je, hapa ni kituo cha polisi? 

Askari: Ndiyo! Karibu! 

Leo: Asante! Shikamoo! 

Askari: Marahaba! Kuna nini? 

Leo: Pochi yangu imepotea. 

Askari: Imepotea au imeibwa? 

Leo: Sijui. Jana nilikuwa nayo lakini leo sijui iko wapi, kwa 

hiyo nilikata shauri kukupigia simu. 

Askari: Je, unakaa wapi? 

Leo: Ninakaa Chuo Kikuu. 

Askari: Je, unafanya kazi gani? 

Leo: Mimi ni mwanafunzi. 

Askari: Ulikuwa wapi jana? 

Leo: Baada ya masomo, nilikwenda klabuni. 

Askari: Labda pochi hiyo iliibwa na mchopozi. 







210 



Leo: Jamani! Unafikiri kwamba mchopozi aliniibia pochi? 

Askari: Sina hakika. Njoo kituoni ukaandike taarifa. 

Leo: Haya, nakuja sasa hivi! Kwaheri! 

Askari: Kwaheri! 



Vocabulary 



askari 

simu 

-lia 

-itika 

Halo! 

kituo 

pochi 

-potea 

-ibwa 

-kata shauri 
-pigia simu 
klabu 
-ibwa na 
mchopozi 
-ibia 
taarifa 
sasa hivi 



policeman, soldier, guard, warder 
telephone, telegram, telex (phone call) 
ring (cry, weep, shout, roar) 
reply, answer 

Hello! ( used when answering the telephone) 
a station/stop (pi. vituo. Kituo cha polisi, Police 
Station) 
wallet/purse 

get lost, go astray (wander, be ruined) 
be stolen/robbed 
reach a decision, decide 
phone someone 

club ( also kilabu/vilabu, club/clubs) 
be stolen/robbed by 

pickpocket, purse snatcher (pi. wachopozi) 
steal from/for, rob 
statement, report, announcement 
right now 



Language use 
Using a telephone 

Simu 

Telephone 

Kuna simu hapa? 

Is there a telephone here? 

Simu iko wapi? 

Where is the telephone? 

Nataka kutumia simu. 

I want to use a telephone. 




211 



Nambari ya simu ni 8960121 (nane, tisa, sita, sifuri, moja, 
mbili, moja). 

The telephone number is 8960121. 

Simu inatumika./Simu inaongea. 

The line is busy. 

Simu haifanyi kazi. 

The telephone is not working. 



-piga simu 
-pigia simu 

Je, ninaweza kupiga simu? 
Nitapiga simu baadaye. 
Nitampigia simu kesho. 



make a call 

phone someone 

Can I make a telephone call? 

I will call later. 

I will call her tomorrow. 



Exercise 1 



You are staying at a hotel and you want to use the telephone which 
is situated behind the reception desk. Here is a conversation 
between you and the receptionist. Rewrite the conversation 
changing the Swahili spoken by the receptionist into English, and 
the English spoken by yourself into Swahili: 



You: 

Receptionist: 

You: 

Receptionist: 



How are you sir? 

Sijambo. Karibu! 

Thanks. Is there a telephone? 

Ndiyo. Ipo mezani. 





212 



You: 

Receptionist: 

You: 

Receptionist: 

You: 

Receptionist: 

You: 



Can I use the telephone? 

Ndiyo, unaweza kuitumia simu. Unataka kupiga 
wapi? 

I want to phone my friend. He lives here in Dar. 

Nambari ya simu ni nini? 

The telephone number is 5814073. What’s the 
price of the call? 

Hakuna malipo. 

Thanks very much! 



Exercise 2 



Below is an extract of the report Leo wrote at the Police Station; 
however, this version is written in English whereas the original was 
written in Swahili. Translate this English version back into Swahili: 



Report 

Date: Friday, 10 th August 
Time: 11.3 0 a.m. 

Name: Leo Kamara 

Address: Hall Four, University of Dar es Salaam 

Last night my friends and I went to a nightclub. I remember I 
still had my wallet because I bought some drinks for my friends. 
Later, my friends bought me some drinks. We left the club at 
2 a.m. We got home by taxi. The taxi driver was paid by my friend, 
Trevor. I didn’t need my wallet. Today my wallet is lost. I tele- 
phoned the police. At first, I thought that my wallet was lost, 
but now I think perhaps it was stolen by a pickpocket. I remember 
seeing a stranger standing behind me, but I’m not sure if he was 
the person who stole my wallet. 



213 



Dialogue 2 

After returning to her home in Canada, Sandra writes a letter to her 
Tanzanian friend, Leila 



1 Ma pic- k&a f P yw/o 
Toronio, (Canada 
Jmafafa , faroho 7- Julai 

Mp&noliA/a L-oi|a / 

htafrari za hvk d? Na'fvmami ia/&ia/& na 
haivijaivit>o. Mirvii 

Sana. 

f5aada ya ku^afiri kwa mda mr&fv 
Sana, nim&fika n^mbani Salama, namshyfcm/ 
A/tan^y. 

IC&sho inakioli ni fafyfo kazi. J&, 
ym&sHapa-fa fcazi aw taolo? Tafadhall niandifc.i& 
yp&si, nafaka fo/sifda habad zako zofo. Sina 
ivie-n^i ya fcu?&ma bo ila ^vaSali iviie- iA/ot& 
/vanaonifahamy, Wazazj in/an^y 
lA/anafcySalimia Sana. 

A/Wn^y afcytarifci na akuwcko. 

Kafifd yak o bk^ondayo 

SANVkA 



v\d y^y zafco nijote- 




214 



Leila was very pleased to get a letter from Sandra. The next day 
Leila wrote her friend the following letter 




215 



Vocabulary 



Mpendwa 

-tumaini 

Malania 

-shukuru 

Mungu 

upesi 

ila 

-salimia 

-fahamu 

-bariki 

-weka 

-pokea 

mzima 

-furahi 

Malania salimini 

barua 

-furahisha 

mafanikio 

-endelea 

-wasiliana 



Dear, Beloved 
hope, expect 

safely, securely (safety, security, peace, good health) 

be grateful, be thankful 

God 

quickly (soon, at once) 
except 

give regards to 

know, be familiar with, understand, be aware of 
bless 

put, place, keep (akuweke, may He (God) keep 
you safe) 

receive, accept, take 

healthy, fit, mature person (pi. wazima) 

be happy/delighted 

safe and sound 

letter 

be enjoyable, be pleasing (make happy) 
success, accomplishment(s), achievement(s) 
continue, progress (Tuendelee, Let’s continue) 
keep in touch, be in contact 



Language use 
Letter writing 



Useful forms of address: 

Formal 

Mheshimiwa/Waheshimiwa 

Bwana/Bw. 

or Bwana/Bw. + name 
Bibi/Bi. or Bibi/Bi. + name 
Mzee/Wazee 

Informal 

Mpendwa Ndugu/Dada 



to a Respected, Honourable 
person 
Mister/Mr 

Miss/Ms. 

Elder/Superior 

Dear Relative, Brother, 
Comrade/Sister 




216 



Mpenzi wangu to a beloved one 

Mpenzi Baba/Mama to a parent 

Mpenzi Ndugu + name to a relative or close friend 



Closing formulas (followed by signature ): 



Formal 

Wako 

Wako kwa dhati 
Wako kwa heshima 
Wako mtiifu 



Yours 

Yours sincerely/faithfully 
Yours respectfully 
Yours obediently/faithfully 



Informal 

Mimi rafiki yako 
Wako akupendaye 
Kaa/Ukae salama 
Wasalaam 



Me your friend 
Yours who loves you 
Stay peacefully 

Greetings ( used when closing a letter) 



Useful vocabulary 

karatasi 

kalamu 

wino 

gharama ya posta 
barua ya ndege 
kwa ndege 
kwa meli 
bahasha 
kifurushi 
stempu 
anwani 

Sanduku la Posta (S.L.P.) 



paper 

pen 

ink 

postage 

airmail letter 

airmail (lit. by aeroplane) 

surface mail (lit. by ship) 

envelope 

parcel/packet 

postage stamp 

address 

P.O. Box 



Exercise 2 

The letter-answer pairs shown on the facing page are mixed up! 
Can you find out which belongs to which? The name of the recip- 
ient has been purposely omitted. 



Exercise 3 

By looking again at the letters in Exercise 2 above, decide which 
of the following sentences are kweli (true) and which are si kweli 
(false): 




217 



Mpendwa 

Hujambo? Natumaini wewe na 
wenzako wazima. Nipo shambani 
pamoja na Amos. Tunawatembelea 
wazazi wake. Panapendeza sana, hasa 
Ziwa Victoria. Tunakula samaki kila 
siku, na tunalala mapema. Nipe habari 
yako! 

Rafiki yako 
Kathy 




Mpenzi 

Asante sana kwa kunialika kwenye 
sherehe yako Ijumaa ijayo. Nitafurahi 
sana kuwa pamoja nawe siku hiyo. 
Natumaini wewe mzima. Tutaonana 
wiki ijayo. 

Wako 

Isa 


i 




2 


Kwa Mkurugenzi, 




Kwa Bwana 


Mwanangu anayeitwa Rashid ataingia 




Nimepata barua yako leo. Tuna 


Shule ya Sekondari mwaka ujao. 




wanafunzi wengi mwaka huu na 


Shule yako inajulikana sana. Kwa 




nafasi siyo nyingi. Hatujakata 


hiyo ninataka kujua kama kutakuwa 




shauri tutafanya nini mwaka ujao 


na nafasi katika shule yako. 
Wako mtiifu 
Ahmed Mulenga 




kwa hiyo inabidi mniandikie tena 
mwishoni mwa mwaka huu. 

Wako kwa dhati, 

Said Muhammed 


3 




4 


Mpendwa rafiki, 




Mpendwa 


Nimefurahi sana kupata habari zako 




Itakuwa siku ya kuzaliwa kwangu 


kutoka Bukoba. Sijawahi kwenda 




Ijumaa ijayo tarehe 12 Desemba. 


lakini nilisafiri kwenye Ziwa Malawi 




Ningefurahi sana kama ungeweza 


na nikalipenda sana. Hapa Dar hakuna 




kufika kwetu kusherehekea pamoja 


mpya, ninaendelea na masomo yangu 
tu kama kawaida. Mama na baba 




nasi wakati wa saa 12 jioni. 


wanakusalimia. 




Wako mpenzi 


Wako akupendaye 
Asha 




Daudi 



5 



6 



218 



1 Mwandishi wa barua ya pili alimshukuru rafiki yake kwa kumwa- 
lika. 

2 Barua ya tatu ni barua ya mwaliko. 

3 Mwandishi wa barua ya nne anataka kumpa mtu habari ya shule 
ya sekondari. 

4 Mwandishi wa barua ya tano anataka kujua kama kuna nafasi 
katika shule. 

5 Asha alimwambia rafiki yake kwamba itakuwa sikukuu ya kuza- 
liwa kwake. 

6 Mwandishi wa barua ya sita alimwuliza mtu habari yake. 

Dialogue 3 

Victoria is about to apply for a job as an English teacher at a private 

school. She is experiencing some difficulties in trying to submit her 

application 

1 How many computers are out of order? 

2 The technician advises Victoria to make her application by alter- 
native methods, what are these methods? 

3 How must Victoria submit her application? 

Victoria: ( Kwenye kituo cha mawasiliano ) Hebu! Nina shida na 

kompyuta hii, haifanyi kazi. Ninajaribu kumpelekea 
Mkurugenzi wa shule ya binafsi barua umeme. 

Fundi: Si yako tu. Kuna shida na kompyuta zote hapa. 

Umeme unakatika mara kwa mara na kutokana na 
hayo, baadhi ya kompyuta hizo zimeharibika. 

Victoria: Nina haraka. Inabidi niwasiliane na Mkurugenzi huyo 

wa shule leo. 

Fundi: Peleka faksi au piga simu. 

Victoria: Afadhali nipeleke faksi kwa sababu ombi langu lazima 

liandikwe. 

{Later) 

Fundi: Samahani bibi, kwa bahati mbaya mashine hii ya 

kupelekea faksi pia haifanyi kazi leo. Inaonekana 
kwamba imeharibika. 

Victoria: Sasa nifanye nini jamani? 

Fundi: Nenda mjini. Pale, karibu na Posta, utaona mahali 

pengine ambapo utaweza kupeleka barua umeme. 




219 



Vocabulary 

kituo cha communication centre, internet cafe 

mavvasiliano 

-pelekea send to, send for 

mkurugenzi director (pi. wakurugenzi) 

binafsi (adj.) personal(ly), private(ly) (shule ya binafsi, 

private school) 

barua (ya) umeme email (lit. message of electricity) 

-haribika be damaged/ruined, be destroyed, be out of order 

(cf. -haribu, damage. See Language structure ) 
haraka haste, hurry (Nina haraka. I’m in a hurry) 

-peleka send, send off, transmit, take away 

faksi fax 

ombi request, petition, prayer (pi. maombi) 

-andikwa be written (cf. -andika, write) 

baadaye afterwards, later on (baadaye kidogo, a little later, 

some time later on) 

haifanyi kazi it (machine) doesn’t work, it is out of order 

posta Post Office 

Language structure 

The neutro-passive extension 

This extension, which is sometimes also called stative extension, 
has the shape of -Ik-, i.e. -ik- or -ek- according to the rules of 
vowel harmony. It is similar to the passive in that the object of the 
corresponding active becomes the subject. In contrast to the 
passive, however, the ‘agent’ is not expressed: 

Active Shida la umeme limeharibu kompyuta. 

The electricity problem has damaged the 
computers. 

Passive Kompyuta zimeharibiwa na shida la umeme. 

The computers have been damaged by the 
electricity problem. 

Neutro-passive Kompyuta zimeharibika. 

The computers are out of order. 




220 



As indicated in the translation, the neutro-passive draws attention 
not so much to the action, but to the result, or resultant state, of 
the action. Another concept expressed by the neutro-passive is 
potentiality, in particular in the interaction with the (negative) 
present tense: 

Kazi hii inafanyika. 

This job is ‘do-able’. 

Mashine hii haiharibiki. 

This machine cannot be damaged (is unbreakable). 

Barua hii haisomeki. 

This letter is unreadable. 

Exercise 4 

Change the verbs in the brackets into the neutro-passive form in 
order to complete the sentences below. 

E.g. Gari langu lime(haribu). 

Gari langu limeharibika. 

1 Kazi hii ina(fanya), lakini kazi ile hai(fanya). 

2 Gazeti hili hali(soma), lakini gazeti lile lina(soma). 

3 Miti hii yote ime(kata). 

4 Habari zote zime(sikia). 

5 Simu zote zime(haribu). 

Exercise 5 

In 1-5 below, say which sentence is active, passive or neutro- 
passive: 

1 Pochi ya Leo iliibwa na mchopozi. 

2 Mchopozi alimwibia Leo pochi. 

3 Mwizi aliiba pesa zake. 

4 Pochi hii haiibiki. 

5 Pesa zake ziliibwa na mwizi. 

Exercise 6 

Join the sentences in the left-hand column with the appropriate 
ending in the right-hand column: 

Hatuwezi kuendelea na safari yetu hayasahauliki. 

Nilinunua vikombe hivi hazibadiliki. 




221 



Masomo ya Amos na wenzake 
Hakuna watu wengi 
Pesa hizi kutoka Malawi 
Maneno yale mabaya 



hayasemeki. 
kwa sababu havivunjiki. 
kwa sababu njia hii haipitiki. 
kwa hiyo kazi hii haifanyiki. 



Reading 

Maneno ya Teknolojia Mpya 



Kama katika sehemu zote za dunia, kuna maendeleo muhimu ya 
teknolojia katika Afrika ya Mashariki yanayoathiri jinsi watu 
wanavyoishi, wanavyosoma, na wanavyowasiliana. Kwa vingi vya 
vifaa vya umeme vinavyotumika, kuna maneno mapya vile vile. 
Baadhi ya maneno hayo, kwa mfano, faksi na ‘kompyuta’, yana- 
tumia istilahi ya Kiingereza tu, bali mengine yanatumia istilahi ya 
Kiingereza na ya Kiswahili. Kwa mfano, neno la ‘internet’ linatu- 
mika kando ya neno la ‘mtandao’, na neno la ‘mobile’ linatumika 
kando ya ‘simu ya mkononi’. Kwa kupelekeana barua juu ya 
kompyuta, tunaweza kusema ama kuandika ‘barua umeme’, ama 
kuandika ‘email’. Kwa sasa, hakuna shida kutumia maneno mawili 
kwa jambo moja tu, lakini inawezekana kuwa katika wakati ujao 
kutakuwa neno moja tu linalotumika popote. 



Vocabulary 



teknolojia 

maendeleo 

muhimu 

-athiri 

vifaa 

istilahi 

kando ya 

shida 

-wezekana 
wakati ujao 
popote 



technology 

progress, development ( cf. -endelea, progress, -enda, 
walk) 

(adj.) important 

influence, affect (infect, harm, spoil, damage) 

supplies, equipment, tools, appliances (sing, kifaa) 

terminology, terms 

next to, beside, alongside 

problem, difficulty 

be possible 

the future (future tense) 
anywhere, wherever 




14 Muziki wa aina 
mbalimbali 

Various kinds of music 



In this unit you will learn: 

• the lyrics of a song 

• verbs with multiple extensions 

• more about the neutro-passive extension and stative verbs 



Tunagombana 


We’re Bickering 


Rafiki yangu je 


My friend 


Unajua kwa nini 


Do you know why 


Tunagombana? 


We bicker? 


Chakula taslimu 


Food cash and carry 


Silaha kwa mkopo 


Arms on credit 


Rafiki yangu je 


My friend 


Unajua kwa nini 


Do you know 


Tunagombana? 


Why we bicker? 


Jana tuligombana 


Yesterday . . . Bickering 


Leo tunagombana 


Today . . . Bickering 


Kwa nini kwa nini 


Why why 


Kwa nini kwa nini 


Why why 


Tunagombana 


We always bicker 



© Rukiza Okera 2001 







223 



Dialogue 1 



Ibrahim and Leo are having a conversation about the song which 
has just been played 

1 After thinking about the words of the song how does Ibrahim 
feel? 

2 How does Leo feel? 

3 Do they like the song? 



Ibrahim: 

Leo: 

Ibrahim: 

Leo: 

Ibrahim: 

Leo: 

Ibrahim: 



Napenda wimbo ule lakini baada ya kusikia maneno 
ya wimbo huo nasikitika kidogo. 

Kwa nini? 

Kwa sababu wimbo huo unauliza swali: ‘Kwa nini 
tunagombana?’. Si magomvi kati ya watu wawili tu, 
lakini ni magomvi kati ya watu wengi. 

Vilevile, baada ya kusikia maneno hayo kama vile: 
‘Chakula taslimu/Silaha kwa mkopo’, nimekasirika. 
Inaonekana kwamba katika mahali fulani duniani ni 
rahisi kupata silaha kupigana kuliko kupata chakula 
kutatua matatizo ya njaa. Silaha zinapatikana kwa 
mkopo. 

Ndiyo. Kama ungekuwa na fedha taslimu tu ungeweza 
kununua chakula - hakipatikani kwa mkopo. 

Mambo kama hayo si mazuri kwa maendeleo ya nchi. 
Mtunzi wa wimbo huo anaeleza mambo kama hayo. 
Afadhali watu wapatane badala ya kugombana. Ni 
wimbo mzuri sana. 



Vocabulary 

wimbo song (pi. nyimbo) 

-sikitika be sad/sorry, disappointed 

-uliza ask question(s) 

swali question (pi. maswali) 

taslimu direct delivery, prompt (cash) payment (chakula 

taslimu, food for cash payment) 
silaha weapon(s), arms 

mkopo loan, credit 

-kasirika be angry 

inaonekana it seems, it appears 

fulani ( adj .) certain, unnamed 




224 



rahisi (adj.) easy (cheap) 

matatizo difficulties, complications (-tatua matatizo, 

find a solution) 

-patikana be available (be found, be caught/captured, 

be had/done in. See Language structure) 
fedha silver metal, money, currency, finance (fedha taslimu, 

ready cash) 

maendeleo development, progress, continuity 

mtunzi composer, author 

-eleza explain 



Language structure 
Sequences of extensions 

In Dialogue 1, Leo uses a form which looks as if it has two exten- 
sions: Silaha zinapatikana kwa mkopo, ‘Weapons can be got on 
credit.’ In -patikana, the verb -pata is combined with the neutro- 
passive extension -ik- and the reciprocal extension -an-. However, 
the meaning is close to the neutro-passive extension, since it 
expresses potentiality. There are a number of other words which 
take -ikan-, rather than simply -ik- to express a stative or poten- 
tial meaning. The most common ones are: 

-patikana ( from -pata) be obtainable 

-julikana (from -jua) be known 

-wezekana (from -weza) be possible 

-onekana (from -ona) be visible 

Exercise 1 

Answer these questions about Dialogue 1 in Swahili: 

1 Ibrahim anaupenda au haupendi wimbo? 

2 Baada ya kusikia wimbo huo, Ibrahim anafurahi au anasikitika? 

3 Wimbo huo unauliza swali gani? 

4 Je, katika wimbo huo inawezekana kupata chakula kwa mkopo? 

5 Je, silaha zinapatikana kwa mkopo? 

6 Mtunzi wa wimbo huo anataka watu wawe na kitu gani juu ya 
mambo kama hayo? 




225 



Exercise 2 

Translate these sentences into Swahili: 

1 Food is not obtainable on credit, but weapons are obtainable 
on credit. 

2 The singer is very well known. 

3 It is possible to get food (for) cash. 

4 It is not possible to get food on credit. 

5 Progress is visible, people are getting along. 

6 Progress is not visible, people are bickering. 



Dialogue 2 



During their travels in Zanzibar , Nick and Kathy ask their taxi 
driver, Mr Athumani, to take them to see a tarab orchestra 



1 What caught Nick’s attention when they arrived at the rehearsal 
area? 

2 What was Kathy curious about? 



Athumani: 

Nick: 

Athumani: 

Kathy: 

Athumani: 

Nick: 



Hapa ndipo mahali ambapo kikundi cha tarab 
kinafanya mazoezi ya muziki. Twende juu! 

Kuna ala mbalimbali za muziki. 

Ndiyo. Mbali na waimbaji, kuna fidla, udi, kinanda, 
kodiani, gitaa, gambusi, filimbi na ngoma. 

Wanawake wale waliokaa pale upande wa kulia ni 
nani? 

Hao ni kikundi cha waimbaji ambao wanaimba kwa 
pamoja. 

Wanaanza sasa, tuwasikilize. 



( After various songs have been sung) 

Kathy: Nimefurahi sana kupata nafasi ya kuona muziki wa 

tarab hapa Unguja. Mzee Athumani nashukuru. 
Nick: Mimi pia nimefurahi. Nakushukuru Mzee. 

Athumani: Karibuni Tena. 




226 



Vocabulary 



mazoezi 

ala 

fidla 

udi 

kinanda 

kodiani 

gitaa 

gainbusi 

filimbi 

ngoma 



exercise(s), practice, practical work (-fanya mazoezi, 
rehearse) 

instrument (scabbard) 

fiddle/violin 

oud, Arab lute 

keyboard instrument, piano 

accordion 

guitar 

Arabic instrument similar to a banjo or mandolin 
flute, whistle 

drum(s), traditional dance 



Exercise 3 



Answer these questions about Dialogue 2 in Swahili. 

1 Mzee Athumani aliwaleta Bw. Nick na Bi. Kathy waone kitu 
gani? 

2 Kati ya ala za muziki walizoziona kulikuwa na kodiani? 

3 Wanawake hao waliokuwa wamekaa pale upande wa kulia 
walikuwa nani? 

4 Bi. Kathy alifurahi, kwa nini? 

5 Je, Bw. Nick alifurahi? 

6 Katika sentensi ya mwisho ya mazungumzo haya Mzee 
Athumani alisema nini? 



Dialogue 3 

Amos and Kathy are having a conversation about music 

1 What sort of music does Kathy like? 

2 What sort of music does Amos like? 

3 Why did Kathy refuse to go to the nightclub? 

Amos: Bi. Kathy je, unapenda muziki wa aina gani? 

Kathy: Ninapenda muziki wa aina mbalimbali kama vile ‘rap’, 

‘reggae’, ‘pop’ na hata tarab. Na wewe bwana, unapenda 
muziki wa aina gani? 

Amos: Ninapenda muziki wa Kiafrika, hasa muziki wa Kikongo 

ambao sisi Watanzania huuita kwa jina la ‘bolingo’. Je, 
unapenda bolingo? 




227 



Kathy: Kabla ya kufika hapa Tanzania sikupata nafasi ya kusikia 

muziki wa aina hiyo, lakini hapa jijini Dar es Salaam 
bolingo inasikika kotekote: kwenye redio, ndani ya 
mabasi, katika mabaa na klabuni. 

Amos: Twende kilabuni tukastarehe. 

Kathy: Siwezi leo. Nimechoka. Labda kesho. 



Vocabulary 



hata 

tarab(u) 

Kiafrika 

hasa 

-sikika 

kotekote 

-starehe 

-choka 

labda 



even, until, to 

Swahili/ Arab music ensemble (concert by tarab 
ensemble) 

( adj .) African 

especially, exactly, above all (real) 
be heard, be audible 
everywhere/wherever 

be comfortable, rest easy (have a good time) 
be tired (see Language structure) 
perhaps, maybe 



Language structure 
Stative verbs 

The neutro-passive extension, discussed above, is sometimes called 
stative extension. This is because verbs in the neutro-passive form 
often indicate states resulting from some action, rather than the 
action itself. This meaning is usually expressed by using the perfect 
tense -me-: 

Kimevunjika. It is broken. 

Zimeharibika. They are destroyed. 

In the present tense -na-, neutro-passive verbs tend to have the 
‘potential’ interpretation: 

Kinavunjika. It breaks easily/is breakable. 

Zinaharibika. They get destroyed easily/spoil easily. 

This difference is not only true of neutro-passive verbs, but also 
of a number of simple verbs which are ‘inherently stative’. These 




228 



include many verbs which express motion or posture of the body, 
as well as feelings, especially those which have an effect on the 
body (such as being full after eating): 



-kaa 


sit down 


-lala 


lie down/(go to) sleep 


-simama 


stand (up) 


-choka 


be/become tired 


-shiba 


be/become full (after eating) 


-furahi 


be/become happy 


-kasirika 


be/become angry 


-jaa 


be full/become full 


-vaa 


wear 



So, for example, in Dialogue 1, Leo says nimekasirika, ‘I was 
angry’, or ‘I have become angry’. Similarly, Kathy, in Dialogue 2 
‘has become happy’ (nimefurahi), while in Dialogue 3, she is, or 
has become, tired: nimechoka. 

As with the verbs with a neutro-passive ending, these verbs often 
change their meaning when used with either the -me- or the -na- 
tense. For example, ‘He is wearing a kanzu’, is formed in the -me- 
tense: 



Amevaa kanzu 

while the use of the present tense as in 

Anavaa kanzu 



means ‘he is right now putting on a kanzu’. Similarly: 



Anakaa 

S/he is sitting down 

Anasimama 

S/he is getting up 

Gari linajaa 

The car is filling up/ 
is becoming full 



Amekaa 

S/he is sitting 

Amesimama 

S/he is standing 

Gari limejaa 

The car is full/ 
has become full 



Exercise 4 

Say whether these sentences are kweli (true) or si kweli (false): 

1 Baada ya kuyasikia maneno ya wimbo ule ‘Kwa nini 
Tunagombana?’ Ibrahimu alifurahi sana. 

2 Wimbo huo unauliza swali. 




229 



3 Magomvi ni mazuri kwa maendeleo ya nchi. 

4 Mzee Athumani ni mwimbaji wa tarab. 

5 Baada ya kupata nafasi ya kuona muziki wa tarab Bi. Kathy 
na Bw. Nick walifurahi. 

6 Bw. Amos na Bi. Kathy wanagombana juu ya muziki. 

7 Bw. Amos anaupenda muziki wa Kiafrika hasa bolingo. 

8 Kabla hajafika Tanzania Bi. Kathy alikuwa na nafasi nyingi za 
kusikia bolingo. 

9 Bolingo inasikika kwenye redio, ndani ya mabasi, katika mabaa 
na klabuni jijini Dar es Salaam. 

10 Bi. Kathy hakuweza kufika klabuni kwa sababu alikuwa 
ameshiba. 

Exercise 5 

Replace the English word in the brackets with the appropriate 
word in Swahili: 

1 Wakati wa asubuhi mabasi mengi yana (full) watu wanaok- 
wenda kazini. 

2 Basi limejaa kwa hiyo kuna watu wengi ambao 
warn ^(standing). 

3 Watu hawa warn e(sitting) vitini. 

4 Leo nilimwona mwanamume ambaye am ^{wearing) kanzu. 

5 Baada ya kula chakula nime(/h// - after eating). 

6 Kathy hawezi kufika klabuni, am e(tired). 

7 Sasa Kathy am e(sleep). 

8 Watu wana (angry) kwa hiyo wanaanza kugombana. 

9 Vikombe vyote vim e(break). 

10 Baada ya kusikia habari nzuri warn e(happy). 

Exercise 6 

Now translate Exercise 5 above. 



Reading 

Rukiza Okera 

Rukiza Okera ni msanii wa muziki aliyeutunga na kuuimba wimbo 
ule uitwao ‘Tunagombana’. Alizaliwa Guyana Marekani Kusini na 
siku hizi anaishi London, Uingereza. 




230 



Kazi yake ya muziki ilianza kanisani ambapo alipiga gitaa na 
kuitungia nyimbo Shule ya Jumapili. Mwishoni mwa mwaka wa 
1980 Rukiza alizawadiwa na Tamasha ya Sanaa ya Guyana kwa 
ushairi, kwa kuimba nyimbo mbalimbali, kwa kutunga muziki, na 
kwa kupiga gitaa. Pia Rukiza na wenzake watatu wengine walisi- 
fiwa na Rais wa Guyana kwa diwani yao ya mashairi dhidi ya siasa 
ya ubaguzi wa rangi. 

Ingawa lugha yake ya kwanza ni Kiingereza, Rukiza amekata 
shauri kuimba kwa Kiswahili. Mpaka sasa amerekodi albamu mbili 
ziitwazo Jambo Mama Jambo Baba na Shamba. lie albamu yake 
Shamba imeshika nafasi ya kwanza katika chati ya muziki ya 
Tanzania. Amepiga muziki pamoja na Shikamoo Jazz Band 
Tanzania, na amepiga muziki mjini Mombasa, Kenya. 



Vocabulary 



msanii 

-tunga 

kusini 

-anza 

kanisa 

piga gitaa 

-zawadiwa 

tamasha 

Sanaa 

ushairi 

-sifiwa 

diwani 

mashairi 

dhidi ya 

siasa 

ubaguzi 

ingawa 

albamu 

-shika 

chati 

-piga muziki 



artist, composer, painter, sculptor, author, technician 

compose, arrange, put together 

south, in/to south 

begin, start 

church 

play the guitar 
be awarded 

festivity, spectacle, show, pageant, exhibition 
art(s), craft(s), handicraft(s) 
poetry 
be praised 

poet’s anthology, compilation, collected works 

poems (sing, shairi) 

against 

politics 

discrimination (ubaguzi wa rangi, lit. discrimination of 
colour/racial apartheid) 
although 
album 

hold, hold on to, seize, grasp 
chart 

play music 




Key to exercises 



Unit 1 

Exercise 1 

1 Asante! 2 Asanteni! 3 Asante! 4 Asanteni! 5 Asanteni! 

Exercise 2 

1 Hamjambo? 2 Habari yako?/Habari zako? 3 Habari zenu? 
4 Hujambo? 5 Karibu. 

Exercise 3 

(For example) You: Hujambo? Your friend Jane: Sijambo. 
Hamjambo? You and your friend Gary: Hatujambo. Habari yako? 
Your friend Jane: Nzuri. Habari zenu? You and your friend Gary: 
Nzuri. Karibu. Your friend Jane: Asanteni. Karibuni. You and your 
friend Gary: Asante. 

Dialogue 2 

1 The participant markers used in this dialogue are: m-, tu-, and 
ni-. 



Exercise 4 

1 Mnasoma. 2 Tunafanya kazi. 3 Mnafanya nini? 

Exercise 5 

1 Sijambo. 2 Nzuri/Njema/Salama/Safi 3 Nzuri/Njema/Salama/Safi 
4 Asante! 5 Hatujambo. 6 Nzuri. 7 Karibu! 




232 



Exercise 6 

Njoo basi! 

Exercise 7 

Translate into English, and then translate it back into Swahili: 



la. my name 


jina langu 


lb. my names 


majina yangu 


2a. your name 


jina lako 


2b. your names 


majina yako 


3a. his/her name 


jina lake 


3b. his/her names 


majina yake 


4a. our name 


jina letu 


4b. our names 


majina yetu 


5a. your (pi.) name 


jina lenu 


5b. your (pi.) names 


majina yenu 


6a. their name 


jina lao 


6b. their names 


majina yao 


7a. my news 


habari yangu 


7b. my news 


habari zangu 


8a. your news 


habari yako 


8b. your news 


habari zako 


9a. his/her news 


habari yake 


9b. his/her news 


habari zake 


10a. our news 


habari yetu 


10b. our news 


habari zetu 


11a. your (pi.) news 


habari yenu 


lib. your (pi.) news 


habari zenu 


12a. their news 


habari yao 


12b. their news 


habari zao 



Exercise 8 

1 habari yako?/zako? (2) 2 jina langu 3 habari ya kazi?/za kazi? 
(2) 4 majina yenu 5 neno langu 6 jina lake 7 habari yenu?/zenu? 
(2) 8 jambo letu 9 mambo yao 10 maneno yangu 11 jambo lenu 
12 safari yangu/zangu (2) 




233 



Exercise 9 

1 Jambo lenu 2 Maneno yake 3 Safari zangu 4 Mambo yetu 
5 Habari zenu? 6 Habari yenu? 7 Safari yangu 8 Jambo letu 
9 Maneno yenu 10 Mambo yao 11 Neno langu 12 Habari za kazi? 
(or ya kazi) 13 Majina yenu 14 Jina langu 15 Habari zao? (or habari 
yao) 16 Habari zake? (or habari yake) 17 Habari zako? 
18 Majina yangu 19 Majina yetu 20 Jina lako 

Exercise 10 

Hujambo? Habari yako? Jina langu . . . Ninahitaji teksi. 
Ninakwenda hotelini. Habari ya (/za) kazi? Asante. Kwaheri. 



Unit 2 

Dialogue 1 

1 Leo and Kathy. 2 Leo comes from England and Kathy comes 
from America. 

Exercise 1 

1 I am English. 2 I come from England 3 I was born in England 
4 Where do you (sing.) come from? 5 Where were you born? 

6 Amos anatoka Bukoba. 7 Leo anatoka London. 8 Kathy anatoka 
New York. 9 Mnatoka wapi? 10 Wanatoka wapi? 

Exercise 2 

1 Mtoto 

2 Mfaransa 

3 Mwingereza 

4 Msichana 

5 Mgeni 

Exercise 3 

Habari zangu 

Jina langu Jocelyn. Nimezaliwa Ghana, kwa hiyo mimi ni Mghana. 
Siku hizi ninakaa New York. Ninafanya kazi katika Shirika ya 
Umoja wa Mataifa. 



Watoto 

Wafaransa 

Waingererza 

Wasichana 

Wageni 




234 



About myself 

My name is Jocelyn. I was born in Ghana, so I am a Ghanaian. 
Currently 1 live in New York. I am working at the United Nations 
Organization. 

Dialogue 2 

1 Amos is the student who lives off campus. 

2 No. Subira and Kathy live in the same building, but they don’t 
share accommodation. 

Exercise 4 

1 Ninatoka ... 2 Sasa ninakaa ... 3 Nimezaliwa ... 4 (Mimi ni) 
M . . . 5 Familia yangu wanaishi . . . 

Exercise 5 

1 Mjerumani 2 Mwafrika 3 Mjapani 4 Mimi ni Mmarekani 

Exercise 6 

1 Mwingereza 2 Mwafrika 3 Wachina 4 Mfaransa 5 Wamarekani 
6 Wajerumani 

Dialogue 3 

1 Subira obviously thinks Amos’s confidence is better than his 
memory. She doesn’t hesitate to correct his mistakes concerning 
where she presently lives and where she was born. 

2 Because they have forgotten so quickly what they said to each 
other, Amos hopes that they will be able to remember what 
they are told regarding their lessons. 

Exercise 7 

If, 2e, 3h, 4g, 5d, 6c, 7b, 8a 

Exercise 8 

Msichana, Mtoto and Mvulana are the odd ones out. These are 
descriptions of people rather than national identities. 




235 



Exercise 9 

Subira: Bwana Leo, unakaa Mwenge? 

Leo: Hapana, sikai Mwenge. Ninakaa hapa chuo kikuu. 

Subira: Kathy na Amos wanatoka Chicago? 

Leo: La, hawatoki Chicago. Kathy anatoka New York, 

lakini Amos anatoka Bukoba. 

Leo: Je, Kathy amezaliwa Nairobi, kwa hiyo yeye ni 

Mwafrika? 

Subira: Hapana, Bwana Amos na mimi tunatoka Afrika kwa hiyo 
sisi ni Waafrika . Bi Kathy hatoki Afrika, kwa hiyo yeye 
si Mwafrika. 

Unit 3 

Dialogue 1 

1 Ibrahim and his wife have separated, however, he does not wish 
for a divorce and therefore hopes to be reunited with his wife 
in the near future. 

2 Ibrahim and Mariamu are the people who are married in this 
conversation. 

Exercise 1 

Ibrahim ni mume. Ana mke. Ameshaoa. 



Exercise 2 

1 Jina langu Peter. (Bado) Sijaoa. 2 Mke wangu anaitwa Karen. 

3 Mume wangu anaitwa Shabaan. 4 Umeolewa? 5 Ndiyo, nime- 
olewa. 6 Sijaolewa. 

Exercise 3 

1 Umeolewa? 2 Mna watoto? 3 Mnategemea kufunga ndoa lini? 

4 Umeshaoa? 




236 



Exercise 4 

1 Kweli. 2 Si kweli. 3 Si kweli. 4 Si kweli. 5 Kweli. 



Exercise 5 

Bado hajaolewa, lakini ana mchumba. (Anaitwa Yusufu). Jamaa 
zake wameshafanya mipango yote ya arusi, kwa hiyo yeye na 
mchumba wake wanategemea kufunga ndoa mwishoni mwa mwaka 
huu (Inshallah!) 



Exercise 6 

kumi, kumi na mbili, ishirini na mbili, thelathini na tatu, arobaini 
na sita, hamsini na tisa, sitini na moja, sabini, themanini na saba, 
tisini na nne, mia moja na moja. 



Exercise 7 

1 Ndugu yangu (Kakangu/Kaka yangu). 2 Nduguze (Ndugu zake/ 
Dada zake). 3 Wanetu (Wana wetu/Watoto wetu). 4 Babangu 
(Baba yangu). 5 Mamake (Mama yake). 6 Kakake (Kaka yake). 
7 Dadake (Dada yake). 8 Mjombawe, Mjombake (Mjomba wake). 
9 Mwanangu/Mwana wangu (Mtoto wangu). 10 Mtoto wa kike 
(Binti). 11 Mtoto wa kiume. 12 Msichana. 13 Wana wetu 
(Wavulana wetu). 14 Bibi yake. 15 Babu yake 



Exercise 8 

A 

Mama 

Mtoto wa kiume 

Dada 

Mume 

Msichana 

Mamdogo 

Babu 

Wasichana 



B 

Baba 

Mtoto wa kike 

Kaka 

Mke 

Mvulana 

Bamdogo 

Bibi 

Wavulana 




237 



Unit 4 

Dialogue 1 

1 The students wish to travel during Easter. 

2 They want to buy four tickets. 

Exercise 1 

1 We want to go to Zambia by train. 2 Will you not go to Malawi? 

3 We will not go to Malawi. 4 Will you come back? 5 I will not 
come back. Bwana Leo will come back tomorrow. 



Exercise 2 

1 Nzuri (or, Njema, Salama, Safi). 2 Hapana. Nitakwenda 
Mombasa. 3 Hapana. Nitakwenda Jumatano (or, kesho kutwa). 
4 Nitarudi Ijumaa. 5 Asante! 



Dialogue 2 

1 The students ask for second-class tickets. 2 The price for each 
of the second-class tickets is TS 25,000 (Tanzanian Shillings). 3 The 
train does not run on a Wednesday or a Sunday. 

Exercise 3 

1 We will travel to Kenya. 2 Will you leave today? 3 No, we will 
not leave today. We will leave in March. 4 How many tickets will 
you buy? 5 We will buy four tickets. 

Exercise 4 

(a) Saa sita (kamili) (b) Saa saba (kamili) (c) Saa nane (kamili) 
(d) Saa kumi na mbili kamili (e) Saa moja (kamili) (f) Saa mbili 
(kamili) 




238 



Exercise 5 

Safari za Familia. 

Leo ni tarehe kumi na tano Juni. Bwana na Bibi Ali pamoja na 
watoto wao, Rashid na Rehema, wataondoka Tanzania kwenda 
Uingereza. Watasafiri kwa ndege kutoka Dar es Salaam mpaka 
Muskat, halafu watasafiri kwa ndege nyingine kwenda London. 
Ndege itaondoka saa tisa alasiri. Itafika Muskat saa mbili jioni. 
Ndege ya pili itaondoka Muskat saa tano usiku. Watasafiri usiku 
kucha na kufika London saa kumi na mbili asubuhi. 

A family’s travels. 

Today’s date is 15 June. Mr and Mrs Ali together with their chil- 
dren, Rashid and Rehema, will leave Tanzania to go to England. 
They will travel by plane from Dar es Salaam to Muscat, and then 
they will travel on another plane to London. The plane will leave at 
3 p.m. It will arrive at Muscat at 8 p.m. The plane will leave Muscat 
at 11 p.m. They will travel all night, arriving in London at 6 a.m. 

Exercise 6 

1 The train from Dodoma will arrive at seven-thirty in the evening. 

2 The train to Mbeya will leave at a quarter to one in the after- 
noon. 3 The train from Tabora will arrive at five minutes past nine 
at night. 4 The train to Morogoro will leave at ten minutes to ten 
in the morning. 5 The train from Moshi has already arrived at 
seven-thirty in the morning. 



Exercise 7 



You: Habari za asubuhi? 

Clerk: Nzuri. Karibuni. 

Your Friend: Asante. Tunataka kwenda Tanga. Tiketi ni bei 

gani? 

Clerk: Bei ni shilingi mia tano kwa tiketi ya daraja la 

kwanza. Mnataka tiketi ngapi? 

Your Friend: Tunataka tiketi mbili. 

Clerk: Bei ni shilingi elfu moja. 

You: Treni itaondoka saa ngapi? 

Clerk: Treni itaondoka saa nne asubuhi. 

You and Friend: Asante. Kwa heri. 



Clerk: Kwa herini. Safari njema! 

You and Friend: Asante sana. 




239 



Exercise 8 

1 Saa tatu asubuhi; Saa nne asubuhi; Saa tano asubuhi; Saa tisa 
alasiri; Saa kumi alasiri; Saa kumi na moja alasiri. 

2 Saa saba na nusu, saa tisa kasorobo, saa moja na robo (or saa 
moja na dakika kumi na tano). 

3 Saa moja, dakika mbili na sekunde tatu. 

Dialogue 3 

1 The students will visit four countries: Zambia first, Zimbabwe 
second, Mozambique third and lastly Malawi prior to returning to 
Tanzania. 2 The journey will take a period of almost four weeks. 
3 Leo is the one who offers to take the passports to the embassy. 

Exercise 9 

1 Asha ali/kata tiketi moja 2 Nitaz/pata habari za ubalozi kesho 
3 Je, umcnY/ona watoto? 4 Wanafunzi wamempa Amos pasi zao 
5 Asha ali/zona behewa la kulia 

Exercise 10 

1 Saa ngapi? 2 Leo ni tarehe gani?/Leo ni tarehe ngapi? 3 Sasa ni 
saa tisa na dakika ishirini na tano alasiri. 4 Leo ni Jumanne, tarehe 
kumi na nane Januari/Mwezi wa Kwanza. 

Exercise 11 

I live in America. Today 1 am going to buy an air travel ticket. I 
want to go to Africa. A long time ago my father went to Africa. 
He went to Uganda and Kenya. Yesterday I got my visa to go to 
Tanzania. Tomorrow I will go to my father to hear (lit. to get his 
news) about his travels in Africa. The plane will leave the day after 
tomorrow. 

Reading: Tanzania-Zambia Railway (TAZARA) 

TAZARA is a major railway line linking Dar es Salaam (Tanzania) 
with Kapiri Mposhi (Zambia), via the Tanzania-Zambia border 
between Tunduma and Nakonde. TAZARA passes through a part 
of the Selous Game Reserve. This railroad was built by the People’s 




240 

Republic of China in the 1960s. Likewise, there was the construc- 
tion of 147 stations, more than 300 bridges and 23 tunnels. This 
line is Zambia’s most important route to the sea. 

Unit 5 

Dialogue 1 

1 There is no fish on the menu. 2 Leo asks for bananas (savoury). 

Exercise 1 

1 Do you want some help? 2 The girl is ordering a drink. 3 We 
are asking for a menu. 4 What food are you ordering? 5 All the 
tourists are ordering tea. 

Exercise 2 

1 Naomba kinywaji. 2 Tafadhali lete soda. 3 Tunaagiza chai. 
4 Mnataka matunda? 5 Mtalii anataka kalamu na karatasi. 6 Je, 
unataka gazeti? 

Exercise 3 

A B 

-ondoka -fika 

-ingia -toka 

-tengana -rudiana 

-kaa -simama 

-leta -chukua 

-kwenda -rudi 

Exercise 4 

1 Njoo! 2 Nenda shuleni! 3 Kunywa chai! 4 Agiza kahawa! 5 Kula! 

Exercise 5 

The students who were without pens [the teacher told them they 
should go to] her office. Whilst in the office, the teacher searched 
inside her desk and later found some pens. Then [she gave them 




241 



pens]. The students took the pens and thanked her. She told them 
that [they must return to the classroom ] immediately as they had 
to finish their written test before the end of the class period. In 
the classroom one of the students told the teacher that her friend 
was too afraid to return to the class because she was afraid of 
taking the written test. The teacher said, [‘Call her so that I may 
see her. ’] When the girl returned to the class the teacher calmed 
her down and said, [‘Preferably you should do] the test today 
because the next test may be even more difficult.’ The student 
wrote her test and passed. 

Exercise 6 

1 Go home. Call your brother. Tell him he should come here. 

2 Come to school every day. Don't forget. 3 Preferably we should 
go home. 4 Tell them they should not go. They have to stay here. 
5 Don’t eat my eggs! Eat yours! 

Dialogue 2 

1 Subira says she is a student studying at the University of Dar es 
Salaam. 2 Trevor has been to five countries in East Africa. 

Exercise 7 

Wanafunzi wanne wanakwenda Zambia kwa treni. Treni hii ni 
kubwa yenye mabehewa mengi. Rangi ya treni hiyo ni nyekundu 
na nyeupe. Ni safari ndefu. Katika treni, Mzambia mrefu na mke 
wake mfupi wanazungumza na wanafunzi. Wanafunzi wanapata 
habari muhimu kuhusu nchi ya Zambia. 

Exercise 8 

A B 

safari ndefu {or nzuri) 

jina jipya 

mtu mweupe 

mabehewa mengi 

watu weusi 

habari nzuri {or ndefu) 




Dialogue 3 



242 



1 The students buy some doughnuts, some oranges, soft drinks 
and some sugar cane. 

2 The doughnuts are one hundred shillings a piece. The oranges 
are fifty shillings each. The sodas are two hundred shillings each. 
The bag of sugar cane costs one hundred shillings. 

3 After buying some sodas, Subira gave one to each of her friends. 



Exercise 9 



Mwuzaji: 

Mimi: 

Mwuzaji: 

Mimi: 

Mwuzaji: 

Mimi: 

Mwuzaji: 

Mimi: 

Mwuzaji: 

Mimi: 

Mwuzaji: 

Mimi: 



Karibu! 

Asante! [Nataka machungwa na ndizi.] 

Unataka machungwa mangapi na ndizi ngapi? 

Nataka [machungwa kumi na mawili na ndizi kumi na 
mbili]. 

Je, unataka vitu vingine? 

[Ndiyo], nataka maji ya kunywa, soda, [chai na 
kahawa]. 

[Je, unataka soda gani?] 

[Tafadhi nipe fanta moja na sprite mbili. Ni bei gani?] 
[Bei ni] shilingi elfu moja na mia tisa [kwa jumla]. 
[Chukua pesa hizi.] Asante! 

[Haya] Karibu tena. [Kwa heri!] 

Kwaheri! 



Reading: The geography of Tanzania 

Tanzania is a big country; it is in East Africa. The country itself 
is in between Africa’s three great lakes and the Indian Ocean. 
Tanzania is just a little south of the Equator. Tanzania’s neigh- 
bouring countries are Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, The 
Democratic Republic of Congo (formerly Zaire), Zambia, Malawi 
and Mozambique. The coastal islands are Zanzibar and Pemba. 
There are two important geographical regions inside Tanzania. One 
is Mount Kilimanjaro which is Africa’s tallest mountain. 
Kilimanjaro is the pinnacle of Africa, and its height from sea level 
is 19,340 feet. The other important region is the Rift Valley which 
runs through many parts of East Africa into Asia. 




243 



Unit 6 

Dialogue 1 

1 Mzee Kiaruzi prefers life in the countryside as opposed to life 
in the town. 2 Kathy prefers bananas as opposed to rice. 

Exercise 1 

1 mtu huyu 2 watu wale 3 mgeni huyo 4 tunda hilo 5 watu hao 
6 nyumba hii 1 nyumba hizi 8 mtu huyu huyu 9 matunda vale 

Exercise 2 

1 Nyumba i le ni nzuri. That house is nice. 2 Nyumba zile si nzuri. 
Those houses are not nice. 3 Wageni h awa wanajua Kiswahili. 
These foreigners know Swahili. 4 Wageni hao hawajui Kiswahili. 
Those foreigners don’t know Swahili. 5 Mmarekani yule anaon- 
doka leo. That American is leaving today. 6 Mwingereza huyu 
ataondoka kesho. This English person will leave tomorrow. 

Exercise 3 

1 One child is mine and one child is hers/his. 2 Those two people 
come from Dar es Salaam. 3 These three trees are mine and those 
twelve trees are yours. 4 Read these five names. 5 These six houses 
are new. 6 These seven people arrived yesterday. 7 Those eight 
children are at school. 8 Are these nine fishermen working today? 
9 Those ten sailors are at sea. 

Exercise 4 

1 Mtu mkubwa huyu 2 Watu warefu watatu wale, na mtu mfupi 
yule 3 Mti mpana mmoja 4 Miti myembamba miwili 5 Wasichana 
wazuri kumi na mmoja 6 Wavulana wabaya kumi na wawili hawa 
na mvulana mzuri mmoja yule 7 Nyumba ndefu nane hizi na 
nyumba ndogo ile 

Exercise 5 

1 Wewe ni mkubwa kuliko mimi, lakini yeye ni mrefu kuliko wewe. 

2 Yeye ni msichana mzuri kuliko wote. 3 Mzee yule ana busara 




244 



zaidi ya wote (kuliko wote). 4 Kilimanjaro ni mlima mrefu kuliko 
yote Afrika. 5 Kitabu hiki ni kizuri kuliko vyote. 6 Yeye ana umri 
mkubwa kuliko wewe. 7 Jiji ni kubwa kuliko mji lakini mji ni 
mkubwa kuliko kijiji. 8 Chakula cha mama ni kitamu kuliko vyote. 
9 Shamba langu ni kubwa zaidi kuliko lako lakini shamba la mtu 
yule ni kubwa kuliko yote. 10 Nyumba hii ni sawa na nyumba ile. 

Reading: Education and self-reliance 

During colonialism Tanganyika’s economy and education were 
ignored by the British colonialists (at the time of independence 
there were only 120 university graduates in the whole country). 
Because of this situation, the Arusha Declaration was made in 
1967. The government of independent Tanzania used the policies 
of Socialism to run the country’s economy and education. President 
Nyerere realized that Tanzania was largely an agricultural country. 
Teachers, students, and even members of the government were 
being urged to be farmers as well. Besides the villages, schools and 
colleges were being advised by the government to have their own 
farms. The words ‘work’ and ‘self-reliance’ were being heard in the 
villages and towns. 

Times have changed, and some of those policies likewise have 
changed, even so, all Tanzanians remember the importance of 
cooperating with one another, during the ‘Sabasaba’ (‘Sevenseven’, 
7th of July) national holiday, also known as ‘Farmer’s Day’. 



Unit 7 

Dialogue 1 

1 The patient became ill yesterday. 2 The patient went to the 
market to buy some fabric and to a shop to buy some soap. 3 The 
patient was told to apply the prescribed medicine twice daily. 

Exercise 1 

Mtu ana kichwa ( kimoja ), mikono ( miwili ) na miguu ( miwili ). 
Kichwani ana macho ( mawili ), masikio ( mawili ) na pua ( moja ). 
Katika kila mkono ana vidole ( vinne ) na kidole gumba (kimoja), 
na vidole vya miguu ( vitano ) katika kila mguu. 




245 



Exercise 2 

A man sees with his macho, hears with his masikio, smells with his 
pua and tastes with his ulimi. He smiles with his mdomo and bites 
with his meno. He waves with his mikono, sits on his makalio, 
kneels on his magoti and stands on his miguu. 

Exercise 3 

A 

mwanafunzi 
mwanafunzi mgonjwa 
mwanafunzi mgonjwa alifika 
mwanafunzi mgonjwa alifika hospitali 
mwanafunzi mgonjwa alifika hospitali kubwa 
mwanafunzi mgonjwa alifika hospitali kubwa mapema 
mwanafunzi mgonjwa alifika hospitali kubwa mapema sana 

B 

wanafunzi 

wanafunzi wagonjwa 
wanafunzi wagonjwa hawakufika 
wanafunzi wagonjwa hawakufika hospitali 
wanafunzi wagonjwa hawakufika hospitali kubwa 
wanafunzi wagonjwa hawakufika hospitali kubwa mapema 
wanafunzi wagonjwa hawakufika hospitali kubwa mapema sana 

Exercise 4 

1 Jana nilikuwa mgonjwa. 2 Na Leo alikuwa mgonjwa. 3 Lakini 
Subira alikuwa si mgonjwa ( au , hakuwa mgonjwa) 4 Wagonjwa 
hawakufika jana. 5 Daktari alifika mapema. 6 Ulifika hospitali lini? 
7 Nilifika jana. 8 Hamkufika mapema. 9 Mgonjwa hakufika 
mapema. 

Exercise 5 

Habari zako? 

Jana nilifika hospitali kumwona rafiki yangu. Nilimwuliza habari 
zake. Alisema kwamba siku hizi yeye si mgonjwa sana. 
Tulizungumza juu ya mambo mengi. Halafu nilirudi nyumbani. 
Nilipika chakula cha jioni. Kama saa nne na nusu usiku niliingia 
kitandani. Nililala mpaka asubuhi. 




246 



Dialogue 2 

1 The patient’s symptoms are: severe fever, headache, trembling 
body and stomach aches. 2 The test result showed that the student 
was suffering from malaria. 3 The patient was prescribed tablets. 

Exercise 6 

1 Daktari aliwapa wagonjwa maelezo. 2 Daktari alitoa maelezo ya 
matumizi ya dawa. 3 Wanafunzi walikula chakula. 4 Wagonjwa 
walitoa pesa. 5 Homa kali ilimpata mgonjwa. 

Exercise 7 

1 Vitambaa vilinunuliwa na mwanafunzi. 2 Sabuni ilitumiwa na 
mwanafunzi usoni. 3 Maelezo ya matumizi ya dawa yaliandikwa 
na daktari. 4 Vidonge viwili vilimezwa na mgonjwa. 5 Daktari 
alipewa pesa na mgonjwa. 

Exercise 8 

Yesterday I was very sick. I had a stomach ache and a headache. 1 
went to the hospital to see a doctor. After being examined by the 
doctor, I was given some medicine. I was told by the doctor to swal- 
low two tablets each day for a week. Today I feel a little better. 

Dialogue 3 

1 When he became ill, Amos was unable to swallow anything. 2 After 
being admitted, Amos was prevented from eating and drinking. 3 
Before his accident Leo was warned not to play in the main road. 

Exercise 9 

Daktari aliuangalia ( uso ) wa mgonjwa. Halafu aliuangalia ( ulimi ) 
wake. Baadaye kidogo wagonjwa wengi zaidi walifika kwa daktari. 
Daktari vilevile aliziangalia (nyuso) zao na ( ndimi ). Mgonjwa 
mmoja alisema kwamba (uso) wake ulikatwa kwa ( upanga ). 
Mgonjwa mwingine alisema kwamba (ulimi) wake ulikatwa kwa 
(wembe). Nje ya hospitali watu wengi walikaa (ukutani). Walisubiri 
kumwona daktari. Watu hawa vilevile walikatwa kwa (panga) 
(ny usoni) na kwa (nyembe) (ndimini). 




247 



Kila mtu anataka kuwa na afya nzuri lakini mara kwa mara atap- 
atwa na ( ugonjwa ). Ni muhimu sana mgonjwa apewe ( matibabu ). 
Katika nchi nyingi duniani inabidi wagonjwa walipe pesa kwa 
( matibabu ) yao. Bali, katika nchi nyingine wagonjwa wanaweza 
kupata ( matibabu ) bila kulipa pesa. Serikali za nchi hizo zinawa- 
saidia wagonjwa wao. 

Translation of Exercise 9 

A doctor inspected the face of a patient. After that, he looked at 
his tongue. After a while, many more patients came to the doctor. 
The doctor looked at their faces and tongues as well. One patient 
said that his face was cut by a sword. Another patient said that his 
tongue was cut by a razor. Outside the hospital many people are 
sitting by the wall. They are waiting to see the doctor. These people 
have also had their faces cut by swords and their tongues by razors. 

Every person wants to be in good health, but every so often one 
is taken ill. It is very important that a sick person is given medical 
treatment. In many countries in the world, patients have to pay 
for their treatment. However, in some other countries sick people 
are treated without paying. The governments of these countries 
look after their sick. 

Reading: Medical services 

The University of Dar es Salaam Health Centre provides medical 
services for students, staff and their families (that is to say, a 
husband, a wife and their children). There is a Pharmacy, 
Laboratory, Eye Unit, Family Planning and Ambulance Services. 

In addition, the Health Centre provides Health Education. 
There are programmes on the prevention and protection of 
diseases and AIDS. There is information on mental illness, the 
prevention of drug abuse and hygiene. There are students who are 
counsellors, who give advice on matters which concern education 
and communication services on reproductive health. 

If a person is unable to be treated by the Health Centre he or 
she will be sent to Mwananyamala District Hospital or Muhimbili 
Medical Centre. Before entering the University, each student must 
undergo a health test. University staff and students are encouraged 
from time to time to go for a medical examination. 




248 



Unit 8 

Dialogue 1 

1 Sandra’s parents will arrive at the end of the month. 2 No. This 
will be their first visit to Tanzania. 3 They expect to stay for a 
period of three weeks. 

Exercise 1 

1 + c Mahali hapa ni pazuri. Panatembelewa na watu wengi kila 
siku. 2 + a Watu wengi watafika hapa mwishoni mwa wiki hii. 3 + e 
Mahali pale pana watu wachache tu. 4 + b Sandukuni mle mna 
kalamu mbili; inoja ni yangu na moja ni yako. 5 + d Humu nyum- 
bani nunekaa wageni wale. 



Exercise 2 

1 Wazazi wa Sandra watafika mwishoni mwa mwezi huu. 2 Wazazi 
hao wa Sandra hawajafika Tanzania. 3 Leila atatembelewa na 
mama na baba yake (wazazi wake). 4 Wazazi wa Sandra wako 
mjini. Wanakaa kwenye Palm Beach Hotel. 5 Baba wa Sandra 
anataka kufika Arusha ili apande Mlima Kilimanjaro. 



Dialogue 2 

1 These days Ibrahim's brother is at the East Coast (Makunduchi). 

2 Mariamu’s sister lives on the East Coast (Jambiani). 3 There will 
be a soccer match on Sunday, between Makunduchi and Jambiani. 



Exercise 3 

1 niko 2 vuko . . . vupo/vuko 3 vuko . . . vupo/vuko 4 iko . . . iko 
5 havuko . . . vuko/vupo 6 zimo 7 havamo . . . Yapo 8 kiko . . . vimo 
9 fiko 10 Uko . . . Nipo/Niko 



Exercise 4 

Ibrahim yuko Unguja; anamtembelea kaka yake. Ibrahim hayuko 
Dar es Salaam. Mariamu yuko Unguja; anamtembelea dada yake. 




249 



Dada wa Mariamu yupo kwenye kijiji cha Jambiani pamoja na 
mumewe na watoto wake. Watoto hao wapo nyumbani. Kaka wa 
Ibrahim yupo Makunduchi kwa ajili ya kucheza mpira. Shemeji wa 
Mariamu ni mchezaji mmojawapo wa timu ya Jambiani. Yeye ni 
bingwa wa soka. Kuna mashindano baina ya Wajambiani na 
Wamakunduchi. Mwaka jana timu hizo zote mbili zilifungana goli 
moja-moja. 

Dialogue 3 

1 Leila is asking for help with directions because she is a stranger 
to the area. 2 The first person complicated her directions by 
mentioning too many street names and as a result, Leila became 
slightly confused. 3 Kariakoo Market is in Swahili Street. 

Exercise 5 

1 Nenda (njia ya) Kitogani. Huko Kitogani pinda kushoto. Utafika 
njia panda Paje. Pinda kulia kupita Jambiani mpaka Makunduchi. 
Fuata njia karibu na pwani. Endelea moja kwa moja. Vuka soko 
na nyumba yake (kaka yake Ibrahim) iko upande wa kulia. 

2 Anakwenda Makunduchi. Anapinda kulia kupita Jambiani 
mpaka Paje. Anapinda kushoto kuendelea moja kwa moja mpaka 
Kitogani. Anapinda kulia na anafuata njia mpaka Mjini Zanzibar. 

3 Nitakwenda moja kwa moja mpaka pwani. Nitapita kushoto na 
baada ya muda nitafika Jambiani. 4 Nipo sokoni. 5 Nipo Kizimkazi. 

Reading: Visiting attractive places 

There are many attractive places in Tanzania. Apart from Mount 
Kilimanjaro (which has already been mentioned) there are other 
exciting places, such as animal reserves, various museums and many 
other important venues. 

Bagamoyo is a town that is near the coast. Bagamoyo is north 
of Dar es Salaam by a distance of 75 kilometres. The word 
‘Bagamoyo’ derives from the word ‘bwagamoyo’, meaning ‘settle 
the heart’. An important place in Bagamoyo is the Art College. 
There, you can watch the students while they rehearse music and 
dance. Each year there is a festival that takes place in the last week 
of September. 

The National Museum in Dar es Salaam city is another fasci- 
nating place. Here inside the museum there are many archaeolog- 
ical discoveries, such as prehistoric human and animal skeletons. 




250 



ancient tools and other artistic artefacts. Other sections of the 
museum are concerned with the Persian civilization of Kilwa, the 
Zanzibar slave trade, and the German and British colonial periods. 

Tanzania has world-famous animal reserves, such as Serengeti, 
Ngorongoro Crater, Arusha, Tarangire, Lake Manyara and Selous. 
Each year the game parks are visited by many tourists who want 
to see wildlife, such as lions, hyenas, rhinos, hippos, giraffes and 
elephants. 

Exercise 6 

1 Mji wa Bagamoyo uko karibu na pwani. 2 Kuna umbali wa kilo- 
mita 75 kati ya mji wa Bagamoyo na jiji la Dar es Salaam. 3 Chuo 
cha Sanaa kipo Bagamoyo. 4 Makumbusho ya Kitaifa yapo jijini 
Dar es Salaam. 5 Ndani ya Makumbusho ya Kitaifa vimo viunzi 
vya mifupa vya binadamu na vya wanyama wa zamani sana. Pia 
vimo vyombo vya zamani na vitu vingine vya sanaa. 6 Watalii wengi 
wanataka kuwaona wanyamapori kama vile, simba, fisi, vifaru, 
viboko, twiga na tembo. 



Unit 9 

Dialogue 1 

1 The interviewee is a cook. She cooks lunch for people who work 
at the university. 2 Each morning she wakes up at 4.30 a.m. 3 Bi. 
Rosa’s daughter goes to the market to buy the food. 



Exercise 1 

1 I (usually) read Swahili every day. 2 My mother goes to the 
market every week. 3 Children go to school from Monday to 
Friday. 4 Our sister cooks the food every day. 5 The train usually 
arrives at nine o’clock in the morning. 



Exercise 2 

1 Watu humwita Bi. Rosa kwa jina la kupanga, yaani ‘Mamantilie’. 

2 Anakaa Manzese. 3 Anafanya kazi ya kupika chakula. Yeye ni 
mpishi. 4 Mwanamke huyo huamka saa kumi na nusu asubuhi. 




251 



5 Bi. Rosa husaidiwa na binti yake. 6 Binti yake huenda sokoni 
kununua vyakula. 7 Bi. Rosa hurudi nyumbani saa kumi alasiri. 
8 Chakula cha mchana hupakuliwa toka saa sita mpaka saa tisa na 
nusu. 9 Baada ya kurudi nyumbani, Bi. Rosa anawapikia familia 
chakula cha jioni. 



Exercise 3 

1 Trevor alimnunulia Kathy machungwa. 2 Mpishi alinipikia 
nyama. 3 Wazazi wake Sandra wanamtembelea (Sandra). 4 Watoto 
wanamchukulia mwalimu mzigo. 5 Tulihama Dar es Salaam, na 
tulihamia Tanga. 



Dialogue 2 

1 No, the interviewee does not work alone. 2 There are three 
people, including the interviewee, involved in the job. 3 One is his 
nephew, the other is a school friend. 

Exercise 4 

1 Ninapenda kufanya kazi yangu lakini sipendi kufanya yako. 

2 Kazi yangu inafaa, yako haifai. 3 Mfanyakazi yule anafaa, 
mfanyakazi huyu hafai. 4 Ninawapenda wafanyakazi wako kwa 
sababu wote wanafaa. Siwapendi wafanyakazi wenzangu, wote 
hawafai. 5 Vinywaji hivi vinafaa, kinywaji kile hakifai. 

Exercise 5 

1 Unafanya kazi ya kuandika vitabu. 2 Ninafanya kazi ya 
kusomesha Kiswahili. 3 Tunafanya kazi ya kuendesha treni. 
4 Wanafanya kazi ya kuandika vitabu. 5 Anafanya kazi ya kuten- 
geneza gari. 



Dialogue 3 

1 In the evening, the interviewee sings (tarab) songs with a group 
of local musicians. 2 In the daytime, the interviewee works at the 
university. 3 One book was published last year, the other was 
published this year. 




252 



Exercise 6 

1 Kathy anamfanya Leo aamke, kwa hiyo Kathy anamwamsha Leo. 

2 Subira anamfanya mwalimu akumbuke kuchukua vitabu, kwa 
hiyo anamkumbusha kuchukua vitabu. 3 Leo anamfanya Subira 
alipe, kwa hiyo anamlipisha. 4 Hawa anafanya gari liende, kwa 
hiyo anaendesha gari. 5 TV inamfanya Subira asahau darasa, kwa 
hiyo TV inamsahaulisha darasa. 

Exercise 7 

-soma -somesha -andika -andikisha -sema -semesha 

-imba -imbisha -anza -anzisha -pika -pikisha 

-penda -pendeza -shangaa -shangaza -rudi -rudisha 

Reading: Institute of Kiswahili research (TUKI) 

The Institute of Kiswahili Research is part of the University of 
Dar es Salaam. The main aim of the Institute is the study and 
furtherance of the Kiswahili language. There are five sections 
undertaking research in the areas of linguistics, lexicography (i.e. 
compiling dictionaries), terminology, translation and literature. 

Linguistics Section 

This section has published a book on Kiswahili morphology enti- 
tled The Grammatical Structure of Standard Kiswahili (1983). 

Lexicography Section 

This section deals with various kinds of dictionaries. The section 
has published important dictionaries such as The Dictionary of 
Standard Kiswahili (1981), The Standard Dictionary of Biology, 
Physics and Chemistry (1990) and The Standard Dictionary of 
Linguistics (1990). The English-Swahili Dictionary (1996) was also 
published by this section. 

Terminology and Translation Section 

This section has two units: Translation Unit and Terminology Unit. 
Literature Section 

The section undertakes research in literature and folklore, espe- 
cially oral literature (songs, folktales, sayings and poetry), written 
literature (novels, short stories, drama and poetry), and theatre 




253 



arts. Writings which have been published by this section are The 
History of Kiswahili Poetry (1995), A Study of the Kiswahili Novel 
and Society and The Oral Literature of the Tanzanian Coast, 
including the islands of Pemba and Zanzibar. 



Unit 10 

Dialogue 1 

1 Rosa was asked to attend the wedding in order to assist with 
food preparations. 2 Hawa was invited to the wedding to sing 
with her group of musicians. 3 The wedding will take place in Sinza, 
a district of Dar es Salaam. 



Exercise 1 

1 Wanamuziki waliotoka Bagamoyo wanataka chai. 2 Treni in- 
avotoka Dodoma imechelewa. 3 Katika lugha ya Kiingereza kuna 
maneno mengi vanavotoka lugha za Kiafrika. 4 Chungwa lile 
nililokupa lilinunuliwa na kaka yako. 5 Vitabu vili vvo andikwa na 
mwalimu vimenunuliwa na wanafunzi. 



Exercise 2 

Mtu aliyekuja jana alinipa kitabu nitakachokisoma kesho. Kitabu 
hicho nitakachokisoma kimeandikwa kwa Kiswahili. Maneno 
yalivyoandikwa katika kitabu hicho yatanisaidia kusoma lugha hii 
ya Kiafrika. Navipenda vitabu vinavyosomesha lugha. Watu 
watakaokuja hapa kesho watavinunua vitabu vile vinavyoandikwa 
kwa Kiingereza. 



Exercise 3 

1 Hawa ndio waimbaji wanaopenda kahawa. 2 Huyu ndive mwim- 
baji asivependa kahawa. 3 Hizi ndizo barua zitakazopelekwa kesho. 
4 Ule ndio mti usiozaa matunda. 5 Ufunguo huu ndio ule niliou- 
tumia kwa kufungulia mlango ule. 6 Hivi ndi vvo vyakula vitaka- 
vvo liwa na wageni wa arusi. 7 lie ndiyo miti inavotumiwa kwa 
kujengea nyumba. 




254 



Dialogue 2 

1 The food and utensils to be used for the wedding banquet are 
in the kitchen. 2 The cooking pots on the table will be used for 
preparing the potatoes and other vegetables. 3 Besides the goat 
meat, beef, chicken and fish will be prepared for the feast. 

Exercise 4 

1 Wanamuziki ambao walitoka Bagamoyo wanataka chai. 2 Treni 
ambayo inatoka Dodoma imechelewa. 3 Katika lugha ya 
Kiingereza kuna maneno mengi ambayo yanatoka lugha za 
Kiafrika. 4 Chungwa file ambalo nilikupa lilikuwa kwa kaka yako. 
5 Vitabu ambavyo viliandikwa na mwalimu vimenunuliwa na wana- 
funzi. 

Exercise 5 

1 Watu waliofika jana wameshaondoka. 2 Michungwa ilivopandwa 
na mkulima haizai machungwa. 3 Nyumba zilizojengwa zime- 
nunuliwa na wageni. 4 (The tensed relative construction cannot be 
used with the perfect tense in kimeandikwa, so this sentence cannot 
be changed) 5 Maneno yalivoandikwa na mwandishi nimeshaya- 
soma. 6 (The tensed relative construction cannot be used with the 
perfect tense in umeanguka, so this sentence cannot be changed) 
7 Mwanafunzi anayetaka kitabu atarudi kesho. 

Dialogue 3 

1 The teacher likes to sing. 2 Besides the singer, the bride also 
invited her group of musicians. 3 The bride and her mother both 
agree that the woman who they see dancing (Rosa) cooked an 
excellent wedding feast. 

Exercise 6 

Arusi ya Bw. Yusufu na Bi. Subira ilikuwa sherehe nzuri sana. 
Watu wote ambao walikuwapo walicheza densi na walikula chakula 
kitamu kilichopikwa na mpishi aliyetoka Tanga. Baada ya sherehe, 
Bw. na Bi. Arusi walisafiri Moshi ambapo watapanda Mlima 
Kilimanjaro. 




255 



Reading: Marriage 

People’s attitude towards marriage varies according to cultural 
background, age, or sex. Data from recent statistics give some idea 
about the differences between men and women, people in the 1960s 
and now, and between the three East African countries Tanzania, 
Kenya and Uganda when it comes to marriage. 

For example, women marry at a younger age than men. In 
Tanzania, 70 per cent of women between 20-24 years of age are 
married as opposed to only 30 per cent of the men of the same 
age group. However, in the age group from 35-39 years, the 
number is equal, with more than 80 per cent of both men and 
women being married. 

Over the last thirty years, there is a trend to marry later in life 
for both men and women. In Kenya, for example, in 1969, 26 per 
cent of the men, and 76 per cent of the women were married before 
they reached 25 years of age. By 1998, the figures had changed to 
16 per cent for men and 58 per cent for women. 

More than 10 per cent of Tanzanian women over 50 years are 
separated or divorced, in contrast to only about 7 per cent of the 
men. In neighbouring Kenya, the number of separated or divorced 
people is lower, it is about 3 per cent for both men and women 
over 50 years of age. In Uganda, the number of separated or 
divorced people is the highest in East Africa, being closer to 20 
per cent for both sexes over 50. 

Unit 11 

Dialogue 1 

1 According to Tatu, her mother does not stir the rice whilst it is 
being cooked. 2 According to Hadji, his mother usually stirs the 
rice whilst it is being cooked. 3 The mother says that both methods 
are OK, it depends on the type of rice being cooked. 

Exercise 1 

Kama ukienda shuleni utapata elimu. 

Mkija hapa kesho mtapcita pesa. 

Tuliwaona wakila chakula. 

Wasipofika shuleni kesho hawatapata vitabu hivi. 

Mwaka ujao nitakwenda Afrika Mimgu akipenda. 




256 



Exercise 2 

If you go into the kitchen, you will see how the cooks are cooking 
different kinds of food. Preferably, some of this food should be 
boiled, some roasted, grilled or fried. Yesterday I saw the cooks 
cooking the food for the wedding guests. If you hurry, you’ll see 
them before they finish their work. 

Dialogue 2 

1 Ibrahim is going to work on Sunday. 2 His wife, Amani, has 
arranged for them to visit their parents on that day. 3 Amani tells 
him to phone his boss and tell him that he (Ibrahim) is unable to 
go to work (on that particular day). 

Exercise 3 

Tungalikata tiketi jana tungalikwenda Tanga leo. 

Ningekuwa mgonjwa ningemwona daktari. 

Asingalitumia sabuni mpya asingalikuwa mgonjwa. 
Wasingeondoka mapema tungefika pamoja. 

Exercise 4 

1 Ningekuwa na pesa ningekwenda Tanzania. 2 Ungekata tiketi tun- 
geondoka leo. 3 Angekula chakula angeona nafuu. 4 Nisingekula 
chakula nisingeona nafuu. 5 Wangalifika jana tungalikaa pamoja. 
6 Usingalipika chakula wageni wetu wasingalikuja hapa. 

Exercise 5 

1 Amos na Kathy wanapendana. 2 Sandra na Leila wanaonana. 3 
Mamantilie na binti yake wanasaidiana. 4 Subira na Amos 
wanaulizana maswali. 5 Wasichana na wavulana wanaleteana zawadi. 

Exercise 6 

1 Sikubali. Nakubaliana naye. 2 Tukubaliane. 3 Kwa nini tuna- 
gombana? Tusigombane. 4 Kwanza, nabisha. Halafu tunagombana. 
5 Badala ya kugombana, mjaribu kupatana. 6 Nimewaza juu ya 
ugomvi wetu, sipendi mawazo yako. 7 Maoni yangu ni wazi lakini 
hupendi mawazo yangu. 8 Una hakika? Ni hakika? 9 Sina hakika. 
Si hakika. 10 Bila shaka una mawazo mazuri. Sasa tunakubaliana. 




257 



Reading: Inheritance 

If a deceased person doesn’t make a will before dying his relatives 
will not know how they can divide his assets. A matter like this 
usually brings a ‘domestic dispute’, that is to say, the relatives will 
quarrel and disagree. 

In a situation like this, after the deceased person’s wealth has 
been divided, some of the relatives will be satisfied and others will 
feel cheated. Sentiments like these can make relatives not speak 
to each other for a long time, or even forever. 

However, if a person makes a will before dying, his relatives 
will know exactly who are the inheritors. 



Unit 12 

Dialogue 1 

1 When Kathy was a young child her father used to read her stories 
each evening before she went to bed. 2 After hearing the stories 
Kathy would often dream. 3 Kathy liked the story of the Hare and 
the Tortoise. 



Exercise 1 

Siku moja Paka aliamka mapema, akanywa chai, akaenda sokoni 
akanunua samaki. Kabla ya kula samaki, alimkuta Sungura, 
akamwamkia, akasema ‘Kwaheri’. Baada ya Sungura kuondoka, 
Paka aliona kwamba Sungura yule alimwibia samaki. 

Exercise 2 

One day the Cat woke up early, he drank some tea, and went to 
the market and bought a fish. Before eating the fish, he met the 
Hare, he greeted him, and said ‘Goodbye’. After the Hare left, the 
Cat saw that the Hare had robbed him of the fish. 



Dialogue 2 

1 The accident happened in India (the north). 2 A bus collided 
with a train. 3 There were eighty wedding guests in the bus. 




258 



Exercise 3 

1 michungwa mitano yaharibiwa na moto. 2 hadithi yasimuliwa na 
mamake. 3 treni nyingi zachelewa. 4 mlinzi asema. 5 wageni wengi 
waja kutembelea Tanzania. 



Exercise 4 

1 Bei ya pombe, soda, sigara inapanda. 2 Serikali inakubali mpango 
wa chuo kikuu. 3 Jambiani inashindwa na Makunduchi. 4 Watu wa 
Mwanza wanafurahia hospitali mpya. 5 Vitabu vya zamani 
vinauzwa na chuo kikuu. 



Dialogue 3 

1 No, Victoria has not yet read the newspaper. 2 According to the 
newspaper, the Kenyan runners won four first-place positions in 
the long-distance races. 3 Apart from the usual articles, Victoria 
asks her roommate to read her the Stars. 



Exercise 5 

1 Vitabu alivyonununa ni vizuri. Neither (VI Class Relative) 

2 Tulimkuta nyumbani alipokaa. Neither (PA Class Relative of 
Place) 3 Kama walivyosema jana, watarudi kesho tu. Relative of 
Manner 4 Mtakapofika Dar, mtaiona hoteli ya ‘New Africa’ 
upande wa kulia. Relative of Time 5 Alipika chakula wakati 
nilipoamka. Relative of Time 6 Maneno yale uliyotumia haya- 
pendezi. Neither (MA Class Relative) 



Exercise 6 

Leo asubuhi wakati nilipoamka nikasoma gazeti. Nilisoma habari 
za mchezo wa mpira lakini sikupenda jinsi habari hizo 
zili vvo andikwa na mwandishi wa habari. Baadaye, nilikwenda 
dukani anapofanva kazi rafiki yangu. Baada ya kumtembelea rafiki 
yangu, nilikwenda mahali alipokaa mwalimu wangu lakini 
hakuwapo nyumbani. Wakati niliporudi nyumbani kwangu nika- 
mwona mwalimu wangu amesimama mlangoni. Baada ya 
kuamkiana, mwalimu alinipa vitabu nili vvo taka. 




259 



Reading: Contents 

There is a variety of newspapers sold in Tanzania and Kenya. Some 
of these newspapers are written in Swahili and some (such as The 
Daily Nation) in English. Some of the very well-known ones are: 
Nipashe, Majira, Rai , Mfanyakazi, Uhuru (which are published in 
Dar es Salaam, Tanzania) and Taifa Leo (which is published in 
Nairobi, Kenya). 

These newspapers usually have the following sections: home 
news (i.e. regional news), national and international news, and busi- 
ness news (which is usually concerned with the stock market, the 
price of crops and the monetary exchange rate). There is also news 
of court events (in Taifa Leo newspaper this section is usually 
called ‘Our Eyes in Court’, and in the Rai newspaper it is called 
‘Law’), ‘World News’, ‘Main Feature’, and sections concerned with 
‘People and Society’, Letters (i.e. letters to the Editor) and obitu- 
rary notices. 

Aside from the usual advertisements, there are sections 
concerned with entertainment, such as: ‘Tarab Artists’ and artists 
of other kinds of music; stories and poems (in the Uhuru news- 
paper it is called ‘Poets’ Views’); radio, television and cinema 
programmes; sports (in the Uhuru newspaper this section is called 
‘Sports in Pictures’); and finally cartoons (i.e. comic pictures) and 
crosswords/puzzles. 

Exercise 7 

1 Siyo. Gazeti hilo la Daily Nation halichapishwi kwa Kiswahili 
(huchapishwa kwa Kiingereza). 2 Siyo. Magazeti hayo ya Majira 
na Mfanyakazi yanachapishwa mjini Dar es Salaam, Tanzania. 
3 Magazeti ya Nipashe na Rai huchapishwa mjini Dar es Salaam, 
Tanzania. 4 Gazeti la Taifa Leo huchapishwa mjini Nairobi, 
Kenya. 5 Habari za matukio mahakamani huitwa ‘Macho Yetu 
Mahakamani' katika gazeti la Taifa Leo. 6 Habari za matukio 
mahakamani huitwa ‘Sheria’ katika gazeti la Rai. 7 Ndiyo, katika 
magazeti hayo kuna ‘Habari za Ulimwengu’. 8 Ndiyo, kuna 
matangazo katika magazeti hayo. 9 Sehemu hiyo ya burudani ina- 
yoitwa ‘Maoni ya Washairi' ipo katika gazeti la Uhuru. 10 Sehemu 
hiyo ya burudani inayoitwa ‘Michezo Katika Picha' ipo katika 
gazeti la Uhuru. 




260 



Unit 13 

Dialogue 1 

1 After his studies, Leo went to a nightclub. 2 The policeman 
suspects that Leo’s wallet was stolen by a pickpocket. 

Exercise 1 

You: 

Receptionist: 

You: 

Receptionist: 

You: 

Receptionist: 

You: 

Receptionist: 

You: 

Receptionist: 

You: 

Exercise 2 

Taarifa 

Tarehe: Ijumaa, tarehe 10 (kumi) Agosti/Mwezi wa Nane 
Saa: 5.30 (saa tano na nusu asubuhi) 

Jina: Leo Kamara 

Anwani: Bweni la Nne, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam 

Jana usiku mimi na rafiki zangu tulikwenda klabuni. Nakumbuka 
bado nilikuwa na pochi yangu, kwa sababu niliwanunulia rafiki 
zangu vinywaji. Baadaye, rafiki zangu walininunulia vinywaji. 
Tuliondoka klabuni saa nane usiku. Tulifika nyumbani kwa teksi. 
Dereva wa teksi alilipwa na rafiki yangu, Trevor. Sikuihitaji pochi 
yangu. Leo pochi yangu imepotea. Niliwapigia simu polisi. Kwanza, 
nilifikiri kwamba pochi yangu ilipotea, lakini sasa nafikiri labda 
iliibwa na mchopozi. Nakumbuka kumwona mtu nisiyemfahamu 
aliyekuwa amesimama nyuma yangu, lakini sina hakika kama ndiye 
aliyekuwa mtu aliyeniibia pochi. 



Hujambo bwana? 

I’m fine. Welcome! 

Asante. Kuna simu?/Ipo simu? 

Yes. It’s on the table. 

Ninaweza kuitumia simu? 

Yes, you can use the telephone. Where do you want 
to call? 

Ninataka kumpigia simu rafiki yangu. Anakaa / 
Anaishi hapa Dar. 

What’s the telephone number? 

Nambari ya simu ni tano, nane, moja, nne, sifuri, 
saba, tatu. Kupiga simu ni bei gani? 

There’s no payment. 

Asante sana! 




261 



Exercise 2 

Solution: 1 and 5, 6 and 2, 3 and 4 

Exercise 3 

Solution: 1 Kweli; 2 Si kweli; 3 Kweli; 4 Si kweli; 5 Si kweli; 6 Si 
kweli 

Dialogue 3 

1 All the computers are out of order. 2 The technician advises 
Victoria to make her application by sending a fax, or over the tele- 
phone. 3 Victoria must submit her application in writing. 

Exercise 4 

1 Kazi hii ina fanyika, lakini kazi ile hai fanyiki. 2 Gazeti hili hali- 
someki, lakini gazeti lile Ym&someka. 3 Miti hii yote im ekatika. 
4 Habari zote zim esikika. 5 Simu zote zim eharibika. 

Exercise 5 

1 Pochi ya Leo iliibwa na mchopozi. (Passive) 2 Mchopozi 
alimwibia Leo pochi. (Active) 3 Mwizi aliiba pesa zake. (Active) 
4 Pochi hii haiibiki. (Neutro-passive) 5 Pesa zake ziliibwa na mwizi. 
(Passive) 

Exercise 6 

Hatuwezi kuendelea na safari yetu kwu sababu njia hii haipitiki. 
Nilinunua vikombe hivi kwa sababu havivunjiki. 

Masomo ya Amos na wenzake hayasahauliki. 

Hakuna watu wengi kwa hiyo kazi hii haifanyiki. 

Pesa hizi kutoka Malawi hazibadiliki. 

Maneno yale mabaya hayasemeki. 

Reading: Words for new technology 

As in all other parts of the world, there is important technological 
development in East Africa, which affects the way people work, 
learn and communicate. For many of the electronic devices used. 




262 



there are also new words. Some of these words, for example, ‘fax’ 
and ‘computer’, use only English terminology, whereas others use 
both English and Swahili terminology. For example the word 
‘internet’ is used alongside ‘mtandao’, and the word ‘mobile’ is 
used alongside ‘ simu ya mkononV. When exchanging letters over 
the computer, we can either say writing a ‘ barua umeme ’, or writing 
an ‘email’. At present, there is no problem with having two words 
for the same thing, but it is likely that in the future it will be only 
one word used throughout. 



Unit 14 
Dialogue 1 

1 Ibrahim felt sad after hearing the lyrics of the song. 2 Leo felt 
angry. 3 Despite their feelings, they both liked the song. 



Exercise 1 

1 Ibrahim anaupenda wimbo. 2 Baada ya kusikia wimbo huo, 
Ibrahim anasikitika (kidogo). 3 Wimbo huo unauliza swali: ‘Kwa 
nini tunagombana?’ 4 Katika wimbo huo haiwezekani kupata 
chakula kwa mkopo. 5 Ndiyo, silaha zinapatikana kwa mkopo. 
6 Mtunzi wa wimbo huo anataka watu wawe na ufahamu juu ya 
mambo kama hayo. 



Exercise 2 

1 Chakula hakipatikani kwa mkopo, lakini silaha zinapatikana kwa 
mkopo. 2 Mtunzi anajulikana sana. 3 Inawezekana kupata chakula 
kwa fedha taslimu. 4 Haiwezekani kupata chakula kwa mkopo. 
5 Maendeleo yanaonekana, watu wanapatana. 6 Maendeleo 
hayaonekani, watu wanagombana. 



Dialogue 2 

1 Nick noticed a variety of musical instruments. 2 Kathy was 
curious about the women’s choir who sat on the right-hand side. 




263 



Exercise 3 

1 Mzee Athumani aliwaleta Bw. Nick na Bi. Kathy waone kikundi 
cha tarab kinafanya mazoezi ya muziki. 2 Ndiyo, kati ya ala za 
muziki walizoziona kulikuwa na kodiani. 3 Wanawake hao 
waliokuwa wamekaa pale upande wa kulia walikuwa kikundi cha 
waimbaji wanaoimba kwa pamoja. 4 Bi. Kathy alifurahi kwa sababu 
alipata nafasi ya kuona muziki wa tarab Unguja. 5 Ndiyo, Bw. Nick 
alifurahi pia. 6 Katika sentensi ya mwisho ya mazungumzo haya 
Mzee Athumani alisema: ‘Karibuni tena.’ 

Dialogue 3 

1 Kathy likes rap, reggae, pop and tarab. 2 Amos likes African 
music, particularly Congolese disco music. 3 Kathy refused to go 
to the nightclub because she was tired. 

Exercise 4 

1 Si kweli. 2 Kweli. 3 Si kweli. 4 Si kweli. 5 Kweli. 6 Si kweli. 

7 Kweli. 8 Si kweli. 9 Kweli. 10 Si kweli. 

Exercise 5 

1 Wakati wa asubuhi mabasi mengi yana jaa watu wanaokwenda 
kazini. 2 Basi limejaa kwa hiyo kuna watu wengi ambao wamesi- 
mama. 3 Watu hawa wamekaa vitini. 4 Leo nilimwona mwana- 
mume ambaye amevan kanzu. 5 Baada ya kula chakula nim eshiba. 
6 Kathy hawezi kufika klabuni, am echoka. 7 Sasa Kathy am elala. 

8 Watu wana kasirika kwa hiyo wanaanza kugombana. 9 Vikombe 
vyote vim evunjika. 10 Baada ya kusikia habari nzuri warn efurahi. 

Exercise 6 

1 During the morning, many buses are filled with people who are 
going to work. 2 The bus is full, so there are many people who 
are standing. 3 These people are sitting on the chairs. 4 Today I 
saw the man who is wearing the kanzu. 5 After eating the food I 
am full. 6 Kathy can’t reach the club, she’s tired. 7 Now Kathy is 
sleeping. 8 The people are angry, so they’re starting to quarrel. 9 
All the cups are broken. 10 After hearing the good news, they’re 
happy. 




264 



Reading: Rukiza Okera 

Rukiza Okera is the music artist who composed and sang the song 
‘We’re Bickering’. He was born in Guyana, South America, and 
at present he lives in London, England. 

His musical career began in church where he played guitar and 
composed songs for the Sunday school. In the early 1980s Rukiza 
was given an award by the Guyana Festival of Arts for poetry, 
vocal rendition, musical composition and for playing the guitar. 
Also, Rukiza and his three other companions were praised by the 
President of Guyana for their anthology of poems against 
apartheid. 

Although his first language is English, Rukiza has decided to 
sing in Swahili. So far he has recorded two albums, Jambo Mama 
Jambo Baba (‘Hello Mother Hello Father’) and Shamba (‘Farm’). 
His album Shamba reached no 1 in Tanzania’s music chart. He has 
performed with the Shikamoo Jazz Band in Tanzania, and he has 
performed in Mombasa, Kenya. 




Swahili-English 

glossary 



A 



acha (v.) 


leave, leave 
behind (stop, 
quit, give up) 


adhuhuri 


noontime, 
12-2 p.m. 


afadhali 


better, preferable 


Afrika 


Africa 


Agosti 


August 


ajali 


accident 


akili 


intelligence, 
brains, a good 
mind, ingenuity 


ala 


instrument 

(scabbard) 


alama 


sign, symbol, 
mark, pockmark, 
scar 


alasiri 


afternoon 
(3-5 p.m.) 


albamu 


album 


alfajiri 


dawn, daybreak 


Alhamisi 


Thursday 


alika (v.) 


invite someone 


ambia (v.) 


tell 


a mu 


paternal uncle(s) 


amka (v.) 


wake up, get up 


amkiana (v.) 


greet each other 


amua (v.) 


decide. 


andika (v. ) 


write 


angalia (v.) 


look at 



anguka (v.) 


fall 


anza (v.) 


begin, start 


Aprili 


April 


arobaini 


forty 


arusi 


wedding 


asante 


thanks 


asilimia 


per cent 


askari 


policeman, guard 


asubuhi 


morning 


athiri (v.) 


affect 


azimio (ma) 


declaration 


B 


baada ya 


after 


baadaye 


afterwards, later 
on 


baba mdogo 


father’s younger 
brother 


baba rnkubwa 


father’s elder 
brother 


baba mkwe 


father-in-law 


baba wa 


stepfather 


kambo 


baba 


father 


badala ya 


instead of 


badilika (v.) 


be changed 


badilisha (v.) 


change, exchange 


bado 


not yet (still) 


Bahari ya 


the Indian Ocean 


Hindi 


bahari 


sea, ocean 




266 



bahati 


luck, chance, 


changanya (v.) 


mix, combine 




fate 


changia (v.) 


contribute to 


bali 


but, however 


chati 


chart 


barabara 


perfectly. 


cheka (v.) 


laugh 




flawlessly 


chekesha (v.) 


be funny (make 




precisely, exactly 




someone 


baridi ( adj .) 


cold, cool (mild) 




laugh) 


bariki (v.) 


bless 


cheinka (v.) 


be boiling 


barua 


letter 


cheinshabongo 


crossword(s) 


basi 


so, well 


eheo (vy) 


rank, status 


-baya (adj.) 


bad, evil, ugly 


chini 


down (under/ 


bega (ma) 


shoulder 




below) 


behewa (ma) 


train carriage 


choka (v.) 


be tired 


bei 


price 


chomwa (v.) 


be roasted/ 


bendi 


musical band 




burnt 


biashara 


business, trade 


choo (vy) 


toilet 


bibi 


Miss, Mrs, lady 


chukua (v.) 


carry, take away 




(grandmother) 


chuo kikuu (vy) university 


bidi (v.) 


be necessary 






bila 


without 


n 




hinafsi (adj.) 


personal(ly), 


u 






private(ly) 


dada 


sister(s) 


bingirisha (v.) 


cause to roll 


(and ma pi.) 




bishana (v.) 


argue 


dakika 


minute(s) of 


Bondc la Ufa 


the Rift Valley 




time 


bondia (ma) 


a boxer 


daladala 


local minibus 


bora (adj.) 


best, excellent 


danganywa (v.) be deceived/ 


buluu 


blue 




cheated 


burudani 


entertainment, 


daraja (ma) 


bridge 




recreation 


daraja 


rank, position 


busara 


wisdom 


darasa (ma) 


classroom, lesson. 


bwana (ma) 


sir, mister, 




class period 




husband 


deni (ma) 


debt, loan 


bweni (ma) 


hall of residence 


Desemba 


December 






desturi 


custom(s), 


c 






way(s) 






dhani (v.) 


think, suppose 


chai 


tea 


dhidi ya 


against 


chakula (vy) 


food 


diwani 


collected works 


chanda (vy) 


finger 


-dogo (adj.) 


small, little 


chanda cha 


toe 


duka (ma) 


shop 


mguu (vi) 










267 



E 




fulani (adj.) 


certain, unnamed 


-ekundu ( adj .) 
elekea (v.) 

eleza (v.) 
elfu 
elimu 
-ema (adj.) 
-embamba 
(adj.) 


red/reddish 
be directed 
towards, face 
towards 
explain 
thousand 
education 
good, kind 
thin, narrow 


fundi (ma) 

fundisha (v.) 
funga 

-fupi (adj.) 
fupisha (v.) 

furahi (v.) 


craftsman, 

technician 

teach 

close, lock, 
fasten 
short, brief 
shorten, 
abbreviate 
be happy/ 
delighted 


endelea (v.) 


continue, 








progress 


G 




endesha (v.) 
eneo (ma) 
-enye 

(adj. + prefix) 

eti! 

-eupe (adj.) 
-eusi (adj.) 


manage, drive 
area 

with, having 

listen here! 
white, clear 
black, dark 


gambusi 
gandana (v.) 


Arabic instrument 
similar to a 
banjo or 
mandolin 
be stuck together, 
hardened fast 
(frozen) 


c 




gani? 


what? what kind 


r 






of?, which? 


fa/kufa (v.) 


die 


gari (ma) 


car, vehicle 


faa (v.) 


be useful, be 


gawana (v.) 


share alike 




proper 


gawanya (v.) 


divide 


fahamu (v.) 


know, be familiar 


gawia (v.) 


divide among, 




with, under- 




distribute to 




stand, be aware 


geuka (v.) 


turn, turn away 




of 


gitaa 


guitar 


fanya (v.) 


do, make 


gombana (v.) 


quarrel, argue 


fanyika (v.) 


be made 


gongana ( v. ) 


collide with, bump 


fariki (v.) 


die, pass away 




into one another 


Februari 


February 


goti (ma) 


knee 


fedha 


silver metal. 


-gumu (adj.) 


hard, difficult 




money, currency. 


gunia (ma) 


bag, sack 




finance 


gusa (v.) 


touch 


fidla 


fiddle/violin 






fika (v.) 


arrive, come to 


H 




filimbi 


flute, whistle 




fizi (sing, ufizi) 


gums 


habari 


news, information 


fuata (v.) 


follow, come next 


Habeshi 


Ethiopia 




268 



hadi 


until, up to 


haki 


justice/right(s) 


hakika 


fact, certainty 


hakikisha (v.) 


make sure, make 
certain 


hali 


state, condition, 
situation, event 


hali 


while, seeing that, 
when 


hali ya hewa 


the weather 


Halo! 


Hello! 


hama (v.) 


move away, 
emigrate, vacate 


hamia (v.) 


move into, 
immigrate, 
settle at 


Hamjambo? 


How are you? 
(pi.) 


hanisini 


fifty 


hao 


those (of people/ 
animals) 


hapa 


here, this place 


hapana 


there is not/are 
not 


hapana 


no 


hapo 


there, just there 


haraka 


haste, hurry 


haribika (v.) 


be damaged/ 
ruined 


hasa 


especially 


hata 


even, until, to 


Hatujambo 


We are fine 


hawa 


these (of people/ 
animals) 


hebu! 


‘Hey there!’ 


heri 


happiness 


heri 


it’s preferable 


hisa 


stock(s), share(s) 


hisi (v.) 


sense, feel, 
perceive 


hisia 


feeling(s) 


hitaji (v.) 


need 



hivi 


approximately, 
this way 


hodari ( adj .) 


hardworking, 

brave 


homa 


fever 


hongera 


congratulations 


hoteli 


hotel 


hudhuria (v.) 


attend, be present 


Hujambo? 


How are you? 


huko 


there, over there 


huku 


here, while 
(hereabouts) 


humo 


in there, there 
inside 


huiiiu 


in here, here 
inside 


husika (v.) 


be involved 


husikana na (v. 


)be concerned 
with 


husu (v.) 


concern, about 


Imyo 


that person 


huyu 


this (person/ 
animal) 


huzuni 


sadness 


1 

idadi 


total, total 
number 


Ijumaa 


Friday 


ila 


except 


inama (v.) 


bend, bow 


ingawa 


although 


ingia (v.) 


enter 


-ingine (adj.) 


another, other(s) 


Inshallah! 


God willing! 


ishi (v.) 


live, live at 


ishirini 


twenty 


istilahi 


terminology, 

terms 


ita (v.) 


call, name 



someone 




269 



itika (v.) 


reply, answer 


jiwe (ma) 


stone 


itwa (v.) 


be called, be 


joto (ji) 


hot weather, heat 




named 


jua (ma) 


sun 






jua (v.) 


know 


J 




Julai 


July 






julikana (v.) 


be known 


ja/kuja (v.) 


come 


julisha (v.) 


inform (introduce 


jaa (v.) 


be full 




someone) 


jamaa 


family, relative(s) 


Jumamosi 


Saturday 


jamani! 


‘My goodness!’ 


Jumanne 


Tuesday 


jambo 


thing, matter. 


Jumapili 


Sunday 


(pi. mambo) 


affair 


Jumatano 


Wednesday 


j a mil mi 


republic 


Jumatatu 


Monday 


jamii 


society/community 


jumba (ma) 


building 


jana 


yesterday 


Juni 


June 


Januari 


January 


juu ya 


on, above, about 


jaza (v.) 


fill up 


juzi, majuzi 


two days ago, 


je, . . .? 


Clarifies a question 




recently 




is being asked 






jengwa (v.) 


be built 


K 




jeruhiwa (v.) 


be injured 




jibu (ma) 


an answer, 


kaa (v.) 


sit, stay 




a reply 


kadha ( adj .) 


certain, various 


jibu (v.) 


answer, reply 


kahawa 


coffee 


jicho (pi. 


eye 


kaka 


older brother 


macho) 




kalamu 


pen, pencil 


jifunza (v.) 


learn 


-kali (adj.) 


sharp, fierce, 


jiji (ma) 


city 




stern 


jiko (pi. meko) cooking place, 


kalia (v.) 


sit on, sit at, 




stove, kitchen 




occupy 


jina (ma) 


name 


kama + vyo 


as 


jino (pi. meno) 


tooth 


(in verb) 




jinsi + vyo 


as, how, the way 


kama 


like, as, as if 


(in verb) 




kamili (adj.) 


exactly 


jinsi 


way, manner 




(perfect(ly), 




(kind, sort, 




complete(ly)) 




species) 


Kanada 


Canada 


jinsia 


gender, sex 


kando ya 


next to, beside. 


jioni 


evening 




alongside 


jirani (ma) 


neighbour 


kanisa (ma) 


church 


jisifu (v.) 


boast, praise 


kanzu 


man’s long white 




oneself 




robe 




270 



karani (ma) 


clerk 


karibisha (v.) 


welcome, invite 


karibu! 


welcome! 


karibuni! 


welcome all! 


kasirika (v.) 


be angry 


kaskazini 


north 


kasoro 


less (minus) 


kasorobo 


less a quarter 


kata (v.) 


cut 


kataa (v.) 


deny, refuse, 
reject 


kataza (v.) 


forbid 


kati ya 


between, among 


katika 


in, into 


katuni 


cartoon(s) 


kazi 


work, job(s) 


kelele (ma) 


noise, shouting 


kesho 


tomorrow 


kcshokutwa 


day after 
tomorrow 


Kiafrika {adj.) 


African 


kibanda (vi) 


hut 


kichwa (vi) 


the head 


kidevu (vi) 


chin 


kidogo 


a little, a bit 


kidole (vi) 


finger 


kidole cha 


toe 


mguu (vi) 


kidole gumba 


thumb 


(vi) 


kifua (vi) 


the chest 


kifundo (vi) 


joint of the body 


kifundo cha 


wrist 


mkono (vi) 


kiganja (vi) 


palm of the 
hand 


kigasha (vi) 


forearm 


kijana (vi) 


youth 


kijij' (vi) 


village 


kikapu (vi) 


small basket 


kikombe (v.) 


cup 


kila 


each, every 



kilele (vi) 


summit, peak, 
climax 


kilimo (ki) 


agriculture 


kimbia (v.) 


run, run away 


kimbilia (v.) 


run to 


kinanda (vi) 


keyboard 
instrument, 
piano, harmonica 


kinywa (vi) 


inner mouth 


kinywaji (v.) 


drink, beverage 


kipofu (vi) 


blind person 


kisha 


then, afterwards 


kisigino (vi) 


the heel 


kisima (vi) 


water hole/well 


kisiwa (vi) 


island 


kisu (vi) 


knife 


kitabu (vi) 


book 


kitambaa (vi) 


fabric, cloth 


kitanda (vi) 


bed 


kiti (vi) 


chair 


kitu (vi) 


thing 


kituo (vi) 


a station/stop 


kiu (ki) 


thirst 


kiuno (vi) 


the waist 


kiwiko (vi) 


elbow 


kiwiliwili (vi) 


torso 


klabu/kilabu 

(vi) 


club, nightclub 


kobe (ma) 


tortoise 


kodiani 


accordion 


kofia 


hat, cap 


komesha (v.) 


make stop, bring 
to an end 


koo 


throat 


kope 


eyelid(s)/ 

eyelash(es) 


koroga (v.) 


stir, stir up, mix 
ingredients 


kosea (v.) 


be mistaken/ 
wrong, make a 
mistake 


kubali (v.) 


agree 




271 



kubaliana (v.) 


be in agreement 


lakini 


but, however 


-kubwa (adj.) 


big, large 


lala (v.) 


sleep/lie down 


kuja/ja 


to come 


laza (v.) 


set down, put to 


kuku 


chicken(s) 




bed 


kule 


there 


lazima 


a necessity/must 


kulia 


the right (side/ 


leo 


today 




hand) 


leta (v.) 


bring 


kuliko 


than (comparison) 


lia (v.) 


eat with or in 


kumbuka (v.) 


remember, recall 


lia (v.) 


cry, ring, roar 


kumbusha (v.) 


remind 


lima (v.) 


cultivate 


kumi 


ten 


lini? 


when? 


kushoto 


the left (side/ 


lipa (v.) 


pay 




hand) 


lipisha, lipiza 


force payment, 


kusini 


south, in/to south 


(v.) 


avenge 


kuto 


not to 


Loh! 


expresses surprise 


+ verb stem 








kutokana na 


as a result of 


M 




kutwa 


all day long 




-kuu 


great, big, 


maadili (pi.) 


ideals, ethics 




important 


maalum(u) 


special, famous 


kvva 


to, from, for, with, 


(adj.) 






by 


maandazi (pi.) 


doughnuts, 


kvva hiyo 


therefore, thus, so 




pastries 


kvva maana 


because, since, 


mahishano (pi.) dispute 




that is to say 


Machi 


March 


kvva mfano 


for example 


maendeleo (pi.) progress. 


kvva umbali 


from a distance, 




development 




afar 


mafanikio (pi.) 


success, 


kwaheri 


goodbye (sing.) 




achievement(s) 


kwaherini 


goodbye (pi.) 


mafua (pi.) 


the flu, a cold 


kwainba 


that 


mafuta (pi.) 


oil 


kwanza 


first, firstly 


magharibi 


the west, sunset 


kwapa (ma) 


armpit 


mahakama 


court of law 


kweli 


true 


mahali 


place, location 


kwenye 


at, in, on 


inajani 


leaves/grass 


kwetu 


at our place, us 


(sing, jani) 








majeraha 


injuries, wounds 


L 




(sing, jeraha) 








maji (pi.) 


water 


la 


no 


makala 


article 


labda 


perhaps, maybe 


makalio (pi.) 


buttocks 


laki 


hundred thousand 


maktaba 


library 




272 



mali 


wealth, goods 


maziwa (pl.) 


milk 


malipo (pi.) 


payment 


maziwa 


lakes, breasts 


mama 


mother 


(sing, ziwa) 




mama mdogo 


mother’s younger 


mazoezi (pl.) 


exercise(s), 




sister 




practice 


mama mkubwa 


mother’s elder 


mbali 


far, distant, apart 




sister 


mbegu 


seed(s) 


mama ink we 


mother-in-law 


mbele 


ahead/forward/ 


mama wa 


stepmother 




in front 


kambo 




mbili 


two 


mandhari 


scenery, landscape 


mbio 


speed, sprint 


mapacha 


twins, Gemini 


mboga 


vegetable(s) 


mapema 


early 


mbona 


why, how come 


mara 


times 


mchana 


daytime 


Marahaba 


reply to Shikamoo 


mchanga (mi) 


sand 


mareheinu 


deceased person 


mchele (mi) 


husked rice 


Marekani 


America 


mchopozi (wa) 


pickpocket 


masaa (pi.) 


hours 


mehumba (wa) 


fiance(e) 


masafa (pi.) 


range, distance 


mehungwa (mi) orange tree 


mashariki 


the east, dawn 


mdomo (mi) 


the mouth, beak 


masharubu 


moustache 




of a bird 


(pl) 




Mei 


May 


mashiihuri 


famous 


meya 


mayor of a city 


(adj.) 




meza 


table(s) 


masimulizi 


narrations/tales 


meza (v.) 


swallow 


(pl-) 






something 


maskini 


poor/unfortunate 


mfano 


example 




person 


mfanyakazi (wa) worker 


masomii (pl.) 


studies 


Mfaransa (wa) 


French person 


matangazo (pl.) announcements, 


mgeni (wa) 


guest, foreigner, 




advertisements 




stranger 


matatizo 


difficulties. 


Mghana (wa) 


Ghanaian 


(sing, tatizo) 


complications 


Mgiriki (wa) 


Greek person 


ma lain (pl.) 


minibus 


mgomba (mi) 


banana plant 


matengenezo 


repairs, 


mgongo (mi) 


the back 


(pl-) 


maintenance 




(a pension) 


matibabu 


medical treatment 


mgonjwa (wa) 


sick person, 


matokeo (pl.) 


results/outcomes 




patient 


matumizi (pl.) 


use(s), expenses 


Mhabeshi (wa) 


an Ethiopian 


mawasiliano 


communication 


mguu (mi) 


foot, leg 


(pl-) 




mhandisi (wa) 


engineer 


mazingira (pl.) 


the environment 


mhariri (wa) 


editor 




273 



Mhindi (wa) 


an Indian, a Hindu 


mhitimu (wa) 


graduate 


mhudumu (wa) waiter, attendant 


mia 


hundred 


milele 


forever, eternally 


milioni 


million 


mimi 


I, me 


Mjapani (wa) 


Japanese person 


Mjerumani 


German person 


(wa) 


mji (mi) 


town, city 


mji mkuu 


capital city 


mke (wa) 


wife 


Mkenya (wa) 


Kenyan person 


mkimbiaji (wa) 


runner 


mkingamo (mi) barrier, cross- 
roads 


mkoa (mi) 


state, province 


mkoloni (wa) 


colonialist 


mkondo (mi) 


current 


mkono (mi) 


arm, hand 


mkopo (mi) 


loan, credit 


mkulima (wa) 


farmer 


mkurugenzi 


director 


(wa) 


mle 


there inside 


in lima (mi) 


mountain 


mlinzi (wa) 


guard 


mnara (mi) 


tower 


mnazi (mi) 


coconut palm 


mno 


too much, to 
excess 


moja 


one 


moja kwa 


straight on/ahead 


moja 


-mojawapo 


one of 


(adj.) 


motokaa 


motorcar 


mpaka (mi) 


border 


mpaka 


until, to 


mpango (mi) 


arrangement, plan 


mpendwa 


dear, beloved 



mpvva (wa) 


sister’s child/ 
nephew 


mrithi (wa) 


inheritor 


msaada (mi) 


help, assistance 


msaidizi (wa) 


assistant 


msanii (wa) 


artist 


msemaji (wa) 


speaker 


mshahara (mi) 


salary 


mshairi (wa) 


poet 


msiba (mi) 


bereavement 


msichana (wa) 


girl 


msikiti (mi) 


mosque 


Msomali (wa) 


a Somalian 


mstari (mi) 


line 


Msumbiji 


Mozambique 


Mswidi (wa) 


a Swede 


mtaa (mi) 


street/avenue 


mtalaka (wa) 


divorcee 


Mtanzania (wa) a Tanzanian 


mtazamo 


viewpoint, attitude 


mti (mi) 


tree 


into (mi) 


river, pillow 


mtoto (wa) 


child 


mtu (wa) 


person 


mtunzi (wa) 


composer, author 


muda (mi) 


time, period of 
time 


muhimu (adj.) 


important 


imimc 

(pi. waume) 


husband 


Mungu 


God 


mvua 


rain 


mvulana (wa) 


boy 


mvuvi (wa) 


fisherman 


Mwafrika (wa) 


an African 


mwaka (mi) 


year 


mwaliko (mi) 


invitation 


mwalimu (wa) 


teacher 


mwana 


son, daughter (lit. 


(pi. wana) 


one’s own child) 


mwanafunzi 

(wa) 


student 




274 



mwanamke 


woman 


ndi- + suffix 


is/are 


mwanamuziki 


musician 


ndiyo 


yes, that is so 


(wa) 




ndizi 


banana(s) 


mwangalifu 


careful person 




(savoury or 


(wa) 






sweet) 


mwanzo (mi) 


beginning/start 


ndoa 


marriage 


mwanzoni mwa 


at/in the 


ndoto 


dream(s) 




beginning 


ndugu 


relative, brother/ 


mvvembe (mi) 


mango tree 




sister 


m we li v e 


someone with/ 


-ngapi? (adj.) 


how much?/many? 


(pi. wenye) 


having, owner 


Ngazija 


Comoro Islands 


mwenzi 


companion, 


ngojea (v.) 


wait for 


(pi. wenzi) 


colleague 


ngoma 


drum(s), 


mwerevu 


clever/cunning 




traditional 


(pi. werevu) 


person 




dance 


mvvezi 


month, moon 


ng’ombe 


cow(s) 


(pi. miezi) 




ngumi 


fist 


mwili (pi. miili) the body 


nguyu 


ankle 


mwimbaji (wa) 


singer 


ni 


am, is, are, it is 


Mwingereza 


English person 


nini? 


what? 


(wa) 




njaa 


hunger, famine 


mwisho (mi) 


end 


nje 


outside 


mwishoni mwa 


at the end of 


njia 


path, way, road 


mwuguzi (wa) 


nurse 


njia panda 


crossroad/ 


mzee (wa) 


old man, an elder. 




junction 




parent 


njooni! 


come everyone! 


mzima (wa) 


healthy, mature 


njoo! 


come! 




person 


nne 


four 






Novemba 


November 


N 




nunua (v.) 


buy 




nunuliwa (v.) 


be bought 


na 


and, with, by 


nusu 


half, semi 


nafasi 


opportunity. 


nyama 


meat 




space 


nyinyi 


you (pi.) 


nafuu 


improvement 


nyonga (v.) 


strangle 


nane 


eight 




someone 


nani? 


what person(s), 


nyota 


star(s) 




who? 


nyuma 


back, behind 


nchi 


country(ies) 


nyumba 


house(s) 


ndani 


inside 


nyusi (sing, usi) eyebrows 


ndege 


bird, plane 


nywele 


hair 


ndevu 


beard 


(sing, unywele) 




275 



0 




patana (v.) 


be compatible 






patikana ( v. ) 


be available 


oa (v.) 


marry 


patwa na (v.) 


come down with 


ogopesha (v.) 


frighten, scare 


peke yako 


by yourself 


Oktoba 


October 




(peke yangu, 


olewa (v.) 


be married 




by myself, etc) 


omba (v.) 


ask for, pray for 


peleka (v.) 


send, transmit 


ombi (ma) 


request, prayer 


penda (v.) 


like, love 


ona (v.) 


see 


pendeza (v.) 


be pleasing 


onana (v.) 


see each other 


pengine 


sometimes. 


ond oka (v.) 


leave, depart 




perhaps 


onekana (v.) 


seem, appear 


penya (v.) 


penetrate 


ongoza (v.) 


lead, guide 


pesa 


money 


onja (v.) 


taste 


piga gitaa (v.) 


play the guitar 


onya (v.) 


warn 


piga muziki (v. 


) play music 


onyesha (v.) 


show, demonstrate 


piga simu (v.) 


make a phone call 


onywa (v.) 


be warned 


pigia simu (v.) 


phone someone 


orodha 


list, catalogue 


pika (v.) 


cook 


ota (v.) 


dream 


pili 


second, secondly. 


-ote ( adj .) 


all, whole 




next 






pima (v.) 


test, examine. 


p 






assess 


r 




pinda (v.) 


bend, fold 


paja (ma) 


thigh 


pinga (v.) 


oppose, obstruct 


paji (ma) 


forehead 


pita (v.) 


pass, make a 


paka (v.) 


apply, smear 




turn 


pale 


there 


pitia (v.) 


pass by/at/near 


pamba 


cotton, cotton 


pochi 


wallet/purse 




wool 


pokea (v.) 


receive, accept. 


pamoja 


together 




take 


-pana {adj.) 


wide, broad 


pole! 


my sympathy! 


pana (v.) 


there is 


polepole 


slowly, carefully 


panda (v.) 


plant, sow 


polisi 


policeman, the 


panda (v.) 


climb, go up. 


(and ma pi.) 


police 




mount, board 


pombe 


beer 


pandishwa (v.) 


be raised. 


popote 


anywhere, 




uplifted 




wherever 


pandwa (v.) 


be planted 


posta 


post office 


Pasaka 


Easter 


potea (v.) 


get lost, go astray 


pasi 


passport(s) 




(wander, be 


pasi 


clothes iron 




ruined) 


pata (v.) 


get 


pua 


nose 




276 



pumzika (v.) 


rest 


salama saliniini 


safe and sound 


pungua (v.) 


decrease 


salama 


safely, securely 


punguzwa (v.) 


be reduced 


salama 


safety, peace, 


puuzwa (v.) 


be disregarded 




good health 


pwani 


coast 


salimia (v.) 


give regards to 


-pya (< adj .) 


new 


samahani! 


excuse me! I’m 








sorry! 


p 




samaki 


fish 


n 




samehe (v.) 


forgive, pardon 


radhi 


pardon 


Sanaa 


art(s), handi- 


rafiki 


friend(s) 




crafts) 


(and ma Ipl.) 




sasa 


now 


rahisi (adj.) 


easy, cheap 


sawa 


correct, OK, equal 


raia 


citizen(s) 


sehemu 


part, section 


rangi 


colour, dye. 


sekunde 


second of time 




paint 


sema (v.) 


say, speak 


-refu (adj.) 


tall, long 


semea (v.) 


speak to/for 


reli 


railway, rails 


Septemba 


September 


ridhika (v.) 


be satisfied 


sera 


policy 


rika (ma) 


age group 


serikali 


government 


riziki 


daily needs. 


shairi (ma) 


poem 




God's blessings 


shaka 


doubt(s) 


robo 


one quarter 


(and ma Ipl.) 




rudi 


return, reverse. 


shamba (ma) 


field, farm 




come back 


shangaa (v.) 


be amazed/ 


rudiana 


return to/with, 




surprised 




reunite with 


shangazi 


paternal aunt 


Rumi 


Rome 


shauri (ma) 


advice 






shauriwa (v.) 


be advised 


s 




shavu (ma) 


the cheek 




shawishi (v.) 


urge, persuade 


saa 


hour(s), clock(s). 


sherehe 


celebration(s) 




watch(es) 


sheria 


law(s); justice 


saba 


seven 


shiba (v.) 


satisfied with food 


sabini 


seventy 


shida 


problem, difficulty 


sabuni 


soap(s) 


shika 


hold, grasp 


safari 


journey, occasion 


Shikamoo 


My respects! 


safi (adj.) 


clean, pure 




(reply is 


safiri (v.) 


travel 




Marahaba! ) 


safisha (v.) 


clean 


shimo (ma) 


hole, pit 


sahau (v.) 


forget 


shindwa (v.) 


be beaten, fail 


saidiana (v.) 


help each other 


shingo 


neck 




277 



shughuli business, 

preoccupations 

shughulisha (v.) keep someone 
busy 



shuka (v.) 


descend, get off 


shukrani 


thanks, gratitude 


shukuru (v.) 


be grateful/ 
thankful 


shule 


school 


si 


am not, are not, 
isn’t 


siasa 


politics 


sifiwa (v.) 


be praised 


sifuri 


zero, nil 


sigara 


cigarette(s) 


Sijambo 


I am fine 


sikia (v.) 


hear, feel 


sikika (v.) 


be heard, be 
audible 


sikio (ma) 


ear 


sikitika (v.) 


be sad/sorry, 
disappointed 


siku 


day(s) 


siku zote 


always 


silaha 


weapon(s), 

arms 


simama (v.) 


stop, stand, rise 
up 


simba 


lion 


siinu 


telephone, 
telegram, telex 


simulia (v.) 


tell a story, 
narrate 


sindikiza (v.) 


see someone off, 
escort someone 


sinema 


cinema 


sisi 


we (sisi sote, all 
of us) 


sita 


six 


sitini 


sixty 


sivyo! 


that’s not so! 
not that way! 



siyo hivyo 


that’s not right, 
not that way 


siyo 


it is not so, no 


soko (ma) 


market 


soma (v.) 


read, study 


somesha ( v. ) 


teach, educate 


starehe (v.) 


be comfortable, 
rest easy (have a 
good time) 


stesheni 


railway station(s) 


sungura 


hare(s), rabbit(s) 


swali (ma) 


question 


T 


taabu 


problem(s), 

trouble(s) 


taarifa 


statement, report, 
announcement 


tabia 


character, 

characteristics, 

nature 


tafadhali 


please 


tafrija 


party, reception 


taifa (ma) 


nation, nationality 


taka (v.) 


want 


takwimu 


statistic(s) 


talaka 


divorce 


tamasha 


festivity, spectacle 


tambiana (v.) 


brag/boast to one 
another 


tambua (v.) 


realize, recognize 


tambuka reli 


level crossing 


tangawizi 


ginger, ginger 
beer 


tano 


five 


tanzia 


obituary (-ies) 


tarab(u) 


Swahili/ Arab 
music 


tarehe 


date 


taslimu (adj.) 


prompt (cash) 
payment 




278 



tatu 


three 


taya (ma) 


jaw 


tazama (v.) 


look at, watch 


tegemea (v.) 


expect, rely on 


tekelezwa (v.) 


be implemented 


teknolojia 


technology 


teksi 


a taxi 


tele (and adj.) 


plenty of, a lot 


tembea (v.) 


walk, travel 
around 


tembelea (v.) 


visit, walk with 


tengana (v.) 


be separated 


tengeneza (v.) 


repair, 

manufacture, 

prepare 


teremka (v.) 


descend, get off 


tetemeka (v.) 


tremble, shake 


thelathini 


thirty 


themanini 


eighty 


tia (v.) 


put, put in, place 


tiba 


medicine, 

treatment 


tibiwa (v.) 


be medically 
treated 


timu 


team 


tisa 


nine 


tisini 


ninety 


tofauti 


difference 


tofautiana (v.) 


be different 


toka (v.) 


come from, 
out of 


tokana na (v. ) 


result, stem from 


tokea (v.) 


happen, occur 


toweka (v.) 


disappear, vanish 


treni 


train 


tu 


only, just 


tuhumiwa (v.) 


be suspected (of) 


tuniai, 
tumaini (v.) 


hope, expect 


tumbo (ma) 


stomach 


tumia (v.) 


use 


tumiwa (v.) 


be used 



tunda (ma) 


a fruit 


tunga (v.) 


compose, arrange 


twaa (v.) 


take, pick up 


u 


ua (ma) 


flower 


ua (pi. nyua) 


courtyard 


ubaguzi 


discrimination 


ubalozi 


embassy 


ubao {pi. mbao) board 


Ubelgiji 


Belgium 


ubingwa 


championship, 

expertise 


uchumi 


economy, 

economics 


udi 


Arab lute 


ufagio (pi. 


broom 


fagio) 


ufahamu 


consciousness, 

comprehension 


ufunguo 


key 


(pi. funguo) 


ugali 


cooked maize 
meal 


Ugiriki 


Greece 


ugonjwa 


illness 


(pi. magonjwa) 


Uhabeshi 


Ethiopia 


Uholanzi 


Holland 


uhuru 


independence, 

freedom 


Uingereza 


England, Britain 


ujenzi 


building, 

construction, 

architecture 


Ujerumani 


Germany 


ujinga 


ignorance 


ujumbe 


message, 

delegation 


ukoloni 


colonialism 


ukucha 


fingernail, toenail 


(pi. kucha) 




279 



ukurasa 


page 


(pi. kurasa) 


ukuta 


wall 


(pi. kuta) 


ukweli 


truth 


Ulaya 


Europe 


ulimi 


tongue 


{pi. ndimi) 


ulimwengu 


world, universe 


uliza (v.) 


ask question(s) 


uina (v.) 


bite, hurt 


iimeme 


electricity 


Umoja wa 


The United 


Mataifa 


Nations 


uinri 


age 


umuhimu 


importance 


umwa (v.) 


be in pain 


ungana (v.) 


be joined 


unganisha (v.) 


merge, connect 


Unguja 


Zanzibar 


unyonga 


hip 


{pi. nyonga) 


upande 


side 


(pi. pande) 


upanga 


sword 


(pi. panga) 


upesi 


quickly 


upimaji 


assessment 


upinzani 


opposition 


Ureno 


Portugal 


urithi 


inheritance/ 


Urusi 


heritage 

Russia 


ushairi 


poetry 


usiku 


night, at night 


usiku kucha 


all night long 


uso (pi. nyuso) 


face 


utaifa 


nationhood 


uvuinulivu 


patience, tolerance 


uza (v.) 


sell 


uzazi 


birth, childbearing 


uzuri 


beauty, goodness 



V 



vidonge (ki) 


pills, tablets 


vifaa (ki) 


supplies, 

equipment 


vimba (v.) 


swell 


vipindi (ki) 


periods of time, 
programmes 


vita 


war 


vitambaa (ki) 


cloths, materials 
(fabric) 


viza 


visa(s) 


vua (v.) 


fish, catch fish 


vuka (v.) 


cross over (sail) 


vuma (v.) 


cause a stir 


vumbi (ma) 


dust 


vunjika (v.) 


be broken 


vutia (v.) 


fascinate, attract 


vyombo vya 


kitchenware 


jikoni 

w 


Waafrika 


Africans 


wahi (v.) 


manage to, 
be on time for 


wakati 


time 


(pi. nyakati) 


wakati ujao 


the future 


walakini 


but, however 


wale 


those (of people/ 
animals) 


wali 


cooked rice 


wananchi (pi.) 


fellow country- 
men, citizens 


wao 


they, their, 
theirs 


wapi? 


where? 


washa (v.) 


itch (light, ignite) 


wasia 


will, testament 


wasiliana (v.) 


be in contact, 
communicate 


wayo (pi. 


sole of the foot 


nyayo) 




280 



weka (v.) put, place, keep 

went he razor 

(pi. nyembe) 
wewe you 

weza (v.) can, be able 

-wezekana (v.) be possible 
wiki week 

wimbo song 

(pi. nyimbo) 

woga (u) fear, cowardice 

Y 

yai (ma) egg 

yaliyomo table of contents 

yeye she, he, her, him 

yule that (person/ 

animal) 



z 

zaa (v.) give birth, bear 

fruits 

zahanati dispensary 

zaidi more 

zaliwa (v.) be bom 

zamani in the past 

zawadiwa (v.) be awarded 

zidi (v.) increase 

zidishwa (v.) be increased 

-zima (adj.) whole, well, 

adult 

ziwa (ma) lake, breast 

zuia (v.) prevent 

-zuri (adj.) good, beautiful 




English-Swahili 

glossary 



A 




also 


pia, vilevile 


able (be) 


-weza (v.) 


although 


ingawa 


am 


ni 


above 


juu 


America 


Marekani 


abundance 


wingi 


American 


Mmarekani 


accident 


ajali 


(person) 




accompany 


-fuatana (v.) 


among 


miongoni mvva. 


accompany 


-sindikiza (v.) 




kati ya 


part way 




amount 


kiasi 


address 


anwani 


and 


na, tena, -ka- 


advertisement 


tangazo (ma) 


angry 


-kasirika (v.) 


advice 


shauri (ma) 


animal 


nun am a (wa) 


advise 


-shauri (v.) 


announcement 


tangazo (ma) 


affair 


jambo 


another 


-ingine (adj.) 




(pi. mambo) 


answer 


jibu (ma) 


afraid (be) 


-ogopa (v.) 


any 


-o -ote (adj.) 


Africa 


Afrika 


appearance 


sura 


after 


baada ya 


April 


Aprili 


afternoon 


alasiri 


approach 


-karibia (v.) 


afterwards 


baadaye 


(something) 




again 


tena 


are 


ni 


age 


umri 


area 


eneo (ma) 


agree 


-kubali (v.) 


arm 


mkono (mi) 


agreement (be in) 


-kubaliana (v. ) 


arrive 


-fika (v.) 


agriculture 


kilimo 


art 


Sanaa 


ahead 


mbele 


article (written) 


makala 


AIDS 


ukimwi 


asset(s) 


mali 


air 


hewa 


aside 


kando 


all 


-ote (adj.) 


ask 


-uliza (v.) 


allow 


-ruhusu (v.) 


assistant 


msaidizi (wa) 


alone 


peke -angu/ 


at 


kwa, kwenye 




-ako, etc. 


attend 


-hudhuria (v.) 




282 



aunt (maternal) 


mama mdogo 


blessing 


baraka 


aunt (paternal) 


shangazi 


blind person 


kipofu (vi) 






blood 


damu 


B 




blue 


buluu 




board 


ubao (pi. mbao) 


baby 


mtoto mchanga 


board (a bus etc.) 


-panda (v.) 


back (of the body) mgongo (mi) 


body 


rnwili (mi) 


bad 


-baya (v.) 


boil (something) 


-chemsha (v.) 


badly 


vibaya 


boiling (be) 


-chemka (v.) 


badness 


ubaya 


book 


kitabu (vi.) 


bag 


mfuko (mi) 


border 


mpaka (mi) 


banana 


ndizi 


box 


sanduku (ma) 


banana plant 


mgomba (mi) 


boy 


invulana (wa) 


bar (for drinks) 


baa (ma) 


boy-child 


mtoto wa 


basket 


kikapu (vi) 




kiume (wa) 


be (to) 


-wa/-kuwa (v.) 


bread 


rnkate (mi) 


bean 


haragwe (ma) 


break 


-vunja (v.) 


beat 


-piga (v.) 


bride 


biarusi (ma) 


because 


kwa sababu 


bridegroom 


bwana arusi 


bed 


kitanda (vi) 




(ma) 


beer 


pombe, bia 


bring 


-leta (v.) 


before 


kabla 


Britain 


Uingereza 


beg 


-omba (v.) 


British person 


Mwingereza 


beggar 


mwombaji 




(wa) 




(wa) 


broken (be) 


-vunjika (v.) 


begin 


-anza (v.) 


broom 


ufagio 


beginning 


mwanzo (mi) 




{pi. fagio) 


behind 


nyuma 


brother 


kaka 


bend 


-pinda (v.) 


build 


-jenga (v.) 


best 


bora ( adj .) 


building 


jumba (ma) 


better (get) 


-puna (v.) 


burn 


-waka (v.) 


betterment 


nafuu 


bus 


basi (ma) 


between 


kati ya, baina 


buy 


-nunua (v.) 




ya 






big 


-kubwa {adj.) 


c 




bicycle 


baiskeli 






birth (give) 


-zaa (v.) 


call 


-ita (v.) 


black 


-eusi {adj.) 


car 


gari (ma), 


blackboard 


ubao 




motokaa 




(pi. mbao) 


care for 


-tunza (v.) 


bleed 


-toka damu 


carry 


-chukua/-beba 


bless 


-bariki (v.) 




(v.) 




283 



cassette 


kanda 


company 


kampuni (ma) 


cat 


paka 


compete 


-shindana (v.) 


certainty 


hakika 


competition 


mashindano 


certificate 


cheti (vy) 




(pi.) 


chair 


kiti (vi) 


complete (ly) 


kamili 


chat 


-zungumza / 


computer 


kompyuta 




-ongea (v.) 


concerning 


juu ya, -husu 


cheap 


rahisi ( adj .) 




(v.) 


chest (of the body) kifua (vi) 


condition 


hali 


chicken 


kuku 


conference 


mkutano (mi) 


child 


mtoto (wa) 


congratulations 


hongera 


childhood 


utoto 


construct 


-unda (v.) 


China 


Uchina 


continue 


-endelea (v.) 


Chinese person 


Mchina (wa) 


cook 


-pika (v.) 


Christian person 


Mkristo (wa) 


cook 


mpishi (wa) 


church 


kanisa (ma) 


cooking pot 


sufuria, 


city 


jij' (ma) 




chungu (vy) 


clap 


-piga niakofi 


cool (become) 


-poa (v.) 




(v.) 


corner 


pembe 


class (position) 


daraja 


correct 


sawa (adj.) 


class (room/period) darasa (ma) 


count 


-hesabu (v.) 


clean 


-safisha ( v. ) 


country(-ies) 


nchi 


clean 


safi (adj.) 


cow(s) 


ng’ombe 


clerk 


karani (ma) 


create 


-umba (v.) 


climb 


-panda (v.) 


crop 


zao (ma) 


clock 


saa 


cross 


-vuka (v.) 


close 


-funga (v.) 


cultivate 


-lima (v.) 


cloth 


kitambaa (vi) 


cunning 


-erevu (adj.) 


clothes 


nguo 


cup 


kikombe (vi) 


cloud 


wingu (ma) 


cure 


-ganga/-ponya 


coast 


pwani 




(v.) 


coconut 


nazi 


custom 


desturi. 


coconut palm 


mnazi (mi) 




kawaida 


coffee (drink) 


kahawa 


customer 


mteja (wa) 


cold 


baridi (adj.) 


customs office 


forodha 


collide 


-gongana (v.) 


cut 


-kata (v.) 


colour 


rangi 






come 


-ja/-kuja (v.) 


D 




come! 


njoo! 






comfort 


raha 


damage 


-haribu (v.) 


companion 


mwenzi 


dance 


-cheza ngoma 




(pi. wenzi) 




(v.) 




284 



dance 


ngoma, dansi 


dream 


ndoto 


danger 


hatari 


drink 


-ny\va/-kunyvva 


date (calendar) 


tarehe 




(v.) 


daughter 


mwana (wa), 


drink (beverage) 


kinywaji (vi) 




binti 


drive 


-endesha (v.) 


dawn 


alfajiri 


driver 


dereva (ma) 


day (24 hrs) 


siku 


drug 


dawa (and ma 


daytime 


Indiana 




pi.) 


debt 


deni (ma) 


drum 


-piga ngoma 


December 


Desemba/ 




(v.) 




Disemba 


drum 


ngoma 


decline (invitation) 


-kataa (v.) 


drunk (be) 


-lewa (v.) 


decrease 


-pungua (v.) 


drunkard 


mlevi (wa) 


decrease 


-punguza (v.) 


during 


wakati wa 


(something) 

definitely 


kabisa 


duties 


shughuli 


depend (on) 
descend 


-tegeinea (v.) 
-shuka/ 


E 






-teremka (v.) 


each 


kila 


despair 


-kata tamaa 


ear 


sikio (ma) 




(v.) 


early 


mapema 


destroy 


-haribu (v.) 


east 


mashariki 


development 


maendeleo (pi.) 


easy 


rahisi 


die 


-fa/-kufa/fariki 


eat 


-la/-kula (v.) 




(v-) 


editor 


mhariri (wa) 


differ 


-tofautiana (v.) 


egg 


yai (ma) 


difference 


tofauti 


Egypt 


Misri 


difficulty 


taabu, tatizo 


eight 


-nane 




(ma) 


eighty 


-themanini 


dispensary 


zahanati 


either 


au, ama 


distress 


taabu 


elder 


mzee (wa) 


divide 


-gawa/-gawanya 


electricity 


u memo 




(v.) 


elephant(s) 


tembo, ndovu 


do 


-fanya (v.) 


end 


mwisho (mi) 


doctor 


daktari (ma), 
inganga (wa) 


in the ~ 


mwishoni, 

inwishowe 


dog 


nibwa 


enough (be) 


-tosha (v.) 


door 


mlango (mi) 


enter 


-ingia (v.) 


doubt 


shaka (ma) 


envelope 


bahasha 


doughnut 


andazi (ma) 


error 


kosa (ma) 


down/downwards 


chini 


especially 


hasa 


dream 


-ota (v.) 


Europe 


Ulaya 




285 



European 


Mzungu (wa) 


(person) 


evening 


j'oni 


every 


kila 


exactly 


kamili 


example 


mfano (mi) 


except 


ila 


expect 


-tegemea (v.) 


expensive 


ghali 


expert 


mtaalam(u) 

(wa) 


explain 


-eleza (v.) 


explanation 


maelezo {pi.) 


extent 


kadiri 


extremely 


mno 


eye 


jicho 

{pi. macho) 


F 


fabric 


kitambaa (vi) 


face 


uso {pi. nyuso) 
sura 


faeces 


choo (vy) 


family 


familia 


fan (fanatic) 


mshabiki (wa) 


far 


mbali 


farm 


sham Iki (ma) 


fast (from food) 


-funga (v.) 


fasten 


-funga (v.) 


fat (humans) 


-nene {adj.) 


fat (animals/ 


-nono (adj.) 


things) 


father 


baba 

(and ma pi.) 


February 


Februari 


feed 


-lisha (v.) 


feel (hungry/ 


-ona (v.), -sikia 


cold etc.) 


(v.) 


female 


-ke, -a kike 

(adj.) 


few 


-chache (adj.) 



fifty 


hamsini 


fight 


-pigana (v.) 


fighting 


mapigano 

(pi.) 


fill 


-jaza (v.) 


final 


-a mwisho 


finally 


hatimaye, 

mwishowe 


find 


-kuta (v.) 


finger 


kidole (vi), 
chanda (vy) 


finish 


-maliza (v.) 


finished (be) 


-isha/-kwisha 

(v.) 


fire 


moto (mi) 


first 


-a kwanza 

(adj.) 


firstly 


kwanza 


follow 


-fuata (v.) 


food 


chakula (vy) 


foot 


mguu (mi) 


forbid 


-kataza (v.) 


force 


nguvu 


foreigner 


mgeni (wa) 


forest 


msitu (mi), 
m wit u (mi) 


forget 


-sahau (v.) 


forgive 


-samehe (v.) 


fork 


uma 

(pi. nyuma) 


form (school) 


kidato (vi) 


forty 


arobaini 


foundation 


msingi (mi) 


four 


-nne 


France 


Ufaransa 


French person 


Mfaransa (wa) 


Friday 


Ijumaa 


friend(s) 


rafiki, mwenzi 

(pi. wenzi) 


frog 


chura (vy) 


from 


-toka (v.) 


front 


mbele 




286 



front (in ~ of) 


mbele ya 


green 


kijani (adj.) 


fruit 


tunda (ma) 


greet (someone )-salimu (v.) 


full (be) 


-jaa (v.) 


greetings 


salaam/salam u 






group 


kikundi (vi). 


G 




guard 


kundi (ma) 
-linda (v.) 


game 


mchezo (mi) 


(something) 




game-park 


mbuga ya 


guard 


mlinzi (wa) 


(reserve) 


wanyama 


guest 


mgeni (wa) 


garden 


bustani 






gazelle 


paa 


H 




Gemini 


Mapacha 




(star sign) 




hair (pi.) 


nywele (sing. 


gentleman 


bwana (ma) 




unywele) 


genuine 


halisi (and adj.) 


hat 


kofia (ma) 


geography 


jiografia 


have 


-kuwa na (v.) 


German person 


Mjerumani (wa) 


having 


-enye (adj.) 


Germany 


Ujerumani 


he 


yeye, -a 


get 


-pata (v.) 


head 


kichwa (vi) 


gift 


zawadi 


hear 


sikia (v.) 


giraffe 


twiga 


heart 


moyo (mi) 


girl 


msichana (wa) 


heat 


joto 


girl-child 


mtoto wa kike 


heavy 


-zito (adj.) 




(wa) 


height 


urefu 


give 


-pa/-kupa (v.) 


help 


saidia (v.) 


go 


-enda/kwenda (v.) 


hen(s) 


kuku 


go! 


nenda! 


her(s) 


yeye, -ake, -m- 


go (about) 


-tembea (v.) 


here 


hapa, huku 


go (around) 


-zunguka (v.) 


herself 


mwenyewe 


go (up) 


-panda (v.) 


hippopotamus 


kiboko (vi) 


goat(s) 


mbuzi 


his 


-ake 


God 


Mungu 


hit 


piga (v.) 


good 


-ema/-zuri (adj.) 


hold 


shika (v.) 


goodbye 


kwaheri 


holiday 


likizo, livu 


goodness 


wema 


hope 


lu 111a ini (v.) 


government 


serikali 


hot 


moto 


grandmother 


bibi (ma) 


hotel 


hoteli 


grasp 


-shika (v.) 


hour 


saa 


grass 


majani (pi . ) 


house 


nyumba 


great 


-kuu (adj.) 


how? 


vipi? -je? 


Greece 


Ugiriki 


how many? 


-ngapi? 


Greek person 


Mgiriki (wa) 


human being 


binadamu 




287 



hundred 


mia 


hunger 


njaa 


hunt 


-winda (v.) 


hurt 


-uma (v.) 


husband 


■mime (wa) 


hut 


kibanda (vi) 


hyena 


fisi 



I 



I 


mimi, ni- 


idea 


wazo (ma) 


if 


ikiwa, kama 


ignite 


-washa (v.) 


ill (become) 


ugua (v.) 


illness 


ugonjwa 


immediately 


mara inoja, 


improvement 


sasa hivi 
nafuu 


increase 


-ongeza (v.) 


India 


Bara Hindi 


Indian (person) Mhindi (Wa) 


injured (be) 


umia (v.) 


injury 


jeraha (ma) 


insect 


mdudu (wa) 


inside 


ndani 


instead (of) 


badala ya 


intend 


kusudia (v.) 


invite 


alika/karibisha (v.) 


iron 


piga pasi (v.) 


(something) 


iron 


pasi 


is 


ni 


its 


-ake 


j 


January 


Januari 


join 


-unga (v.) 


journalist 


mwandishi wa 


journey 


habari (wa) 
safari 



judgement 


hukumu 


July 


Julai 


jump 


-ruka (v.) 


June 


Juni 


K 


kebab 


mshikaki (mi) 


key 


ufunguo 
(pi. funguo) 


kill 


-ua (v.) 


kitchen 


jiko (pi. meko) 


knee 


goti (ma) 


kneel 


-piga magoti (v.) 


knife 


kisu (vi) 


knock 


-gonga (v.) 


know 


-jua (v.) 


knowledge 


maarifa (pi.) 



L 



lady 


bibi (ma) 


lamp(s) 


taa 


land (set down) 


-tua (v.) 


land(s) 


ardhi 


language(s) 


lugha 


last (position) 


-a mwisho 


late (be) 


-chelewa (v.) 


later (on) 


halafu 


lead 


-ongoza (v.) 


leader 


kiongozi (vi) 


leaf 


jani (ma) 


learn 


-jifunza (v.) 


leave 


-ondoka/-toka (v.) 


left (direction) 


kushoto 


leg 


hi gun (mi) 


lemon 


limau (ma) 


lemon tree 


mlimau (mi) 


length 


urefu 


leopard(s) 


chui 


lesson 


somo (ma) 


letter(s) 


barua 




288 



library 


maktaba 


marry (men) 


-oa (v.) 


light (ignite) 


-washa (v.) 


marry 


-olewa (v.) 


like 


-penda (v.) 


(women) 




like 


kama 


match (lighter) 


kiberiti (vi) 


line 


instari (mi) 


match 


mashindano (pi.) 


lip 


mdomo (mi) 


(competition) 




listen 


-sikiliza (v.) 


matter 


jambo 


live 


-kaa/-ishi (v.) 




(pi. mambo) 


load 


mzigo (mi) 


mattress 


godoro (ma) 


loaf 


mkate (mi) 


May 


Mei, Mai 


local (person) 


mwenyeji 


me 


mimi 




(pi. wenyeji) 


meaning 


maana 


long 


-refu (adj.) 


meat 


nyama 


long ago 


zamani 


medicine(s) 


dawa (and ma pi.) 


look (after) 


-tunza/-angalia 


meet 


-kutana ( v. ) 




(v.) 


meeting 


mkutano (mi) 


look (at) 


-tazama, 


message 


ujumbe 




-angalia (v.) 


metre 


mita 


look (for) 


-tafuta (v.) 


midday 


adhuhuri 


lorry 


lori (ma) 


middle (in the) 


katikati 


loser 


mshindwa (wa) 


mini bus 


daladala, 


lost (be) 


-potea (v.) 




matatu 


love 


-penda (v.) 


minute(s) 


dakika 


love 


upendo 


miss 


-kosa (v.) 


luck 


bahati 


(something) 




luggage 


mzigo (mi) 


mistake (make) 


-kosea (v.) 






mistake 


kosa (ma) 


M 




money 


pesa, fedha, 






hela 


machete 


panga (ma) 


monkey 


kima (and pi.) 


make 


-fanya, 


month 


invvezi (mi) 




-tengeneza (v.) 


moon 


nivvezi (mi) 


male 


■lime, 


more 


zaidi 




-a kiume (adj.) 


morning 


asubuhi 


man 


mwanamume 


mosque 


msikiti (mi) 




(pi. wanaume) 


mosquito(es) 


mbu 


mango 


embe (ma) 


mosquito net 


chandalua 


mango tree 


imveinbe (mi) 




/chandarua (vy) 


many 


-ingi 


mother 


mama 


map(s) 


ramani 


motorcycle(s) 


pikipiki 


March 


Machi 


mountain 


mlima (mi) 


market 


soko (ma) 


mouth 


mdomo (mi) 




289 



mouth (inner) 


kinywa (vi) 


Mozambique 


Msumbiji 


museum 


makumbusho (pi. ) 


music 


muziki (mi) 


Muslim person 


Mwislamu (wa) 


my 


-angu 


N 


name 


jina (ma) 


narrow 


-embamba (adj.) 


nation 


taifa 


nationhood 


utaifa 


near 


karibu 


necessary 


lazima 


necessities 


mahitaji 


need 


-hitaji (v.) 


(something) 


need 


uhitaji, haja 


neighbour 


jirani (ma) 


neck(s) 


shingo 


net 


wavu (pi. nyavu) 


new 


-pya (adj.) 


news 


habari 


newspaper 


gazeti (ma) 


next (to) 


kando ya, karibu 
na 


night 


usiku 


nil 


sifuri 


nine 


tisa 


no 


hapana, la, siyo 


nonsense 


upuuzi 


north 


kaskazini 


nose 


pua 


note 


cheti (vy) 


notice 


tangazo (ma) 


notify 


-tangaza/-arifu 

(v.) 


not (yet) 


bado, -ja- 


nought 


sifuri 


November 


Novemba 


now 


sasa 



number(s) 


namba, nambari 


numeral(s) 


tarakimu 


nurse 


mwuguzi (wa) 


0 




observe 


-angalia (v.) 


obtainable 


-patikana (v.) 


(be) 




occur 


-tokea (v.) 


ocean 


bahari 


October 


Oktoba 


of 


-a 


office 


ofisi 


oil 


mafuta 


old (people) 


-zee (v.) 


old (become) 


-zeeka (v.) 


on 


juu ya 


once 


mara moja 


only 


tu 


open 


-wazi (v.) 


operation 


operesheni 


opportunity 


nafasi 


oppose 


-pinga (v.) 


or 


au, ama 


orange 


chungwa (ma) 


p 




parent 


mzazi (wa), 




mzee (wa) 


park (vehicle) 


-egesha (v.) 


park 


bustani 


part(s) 


schcinu 


particularly 


hasa 


party (political) chama (vy) 


pass 


-pita (v.) 


passenger(s) 


abiria 


passerby 


mpita njia (wa) 


path(s) 


njia 


patience 


subira 


patient (be) 


-subiri (v.) 


patient 


mgonjwa 




290 



pay 


-lipa (v.) 


peak 


kilele (vi) 


pepper 


pilipili 


perhaps 


labda, huenda 


period 


muda (mi), 


permission 


kipindi (vi) 
ruhusa 


permit 


-ruhusu (v.) 


petrol 


petroli 


photograph 


-piga picha (v.) 


(take a) 


photograph(s) 


picha 


piece 


kipande (vi) 


pick up 


-twaa (v.) 


pillow 


into (mi) 


pineapple 


nanasi (ma) 


pineapple 


n in a nasi (mi) 


plant 


place 


mahali 


plantation 


shamba (ma) 


please 


tafadhali 


please (to) 


-pendeza (v.) 


plenty 


wingi, tele 


pluck 


-churna (v.) 


plug 


-ziba (v.) 


(something) 


plug 


kizibo (vi) 


pocket 


mfuko (mi) 


policeman/ 


polisi, askari 


woman 


police station 


kituo cha polisi 


poor 


maskini 


port 


bandari 


porter 


mpagazi (wa) 


possible (be) 


-wezekana (v.) 


post office 


posta 


postage stamp 


stempu 


potato 


kiazi (vi) 


pound 


pauni 


(currency) 


poverty 


li maskini, ufukara 


power 


nguvu 



pray 


-omba/-sali (v.) 


preferable 


afadhali 


prepare 


-tayarisha (v.), 
-tengeneza (v.) 


president 


rais 


prevent 


-zuia (v.) 


price 


bei 


print 


-piga chapa (v.) 


private(ly) 


binafsi (and adj.) 


problem 


tatizo (ma), shauri 


produce 


-zaa (v.) 


progress 


maendeleo (pi.) 


progress 


-endelea (v.) 


promise (to) 


-ahidi (v.) 


promise 


ahadi 


pronunciation 


matamshi (pi.) 


property 


mali 


provisions 


manufaa (pi.) 


pull 


-vuta (v.) 


push 


-sukuma (v.) 


put 


-tia/-weka (v.) 


Q 


quarrel 


-gombana (v.) 


quarrelling 


ugomvi 
(pi. magomvi) 


quarter 


robo 


question 


swali (ma) 


quickly 


kwa haraka, upesi, 
inbio 


quiet (be) 


-nyamaa (v.), 
-nyamaza ( v. ) 


quiet 


kimya, -tulivu 

(adj.) 


quietness 


kimya, utulivu 


R 


race 


shindano (ma) 


rain 


-nyesha (v.) 


rain 


mvua 




291 



read 


-soma (v.) 


safety 


usalama 


ready (get) 


-tayarisha (v.) 


salt 


ehumvi 


ready 


tayari 


satisfied 


-shiba (v.) 


real 


halisi (and adj.) 


(be full) 




reason 


sababu, maana 


Saturday 


Jumamosi 


receive 


-pokea (v.) 


saucepan 


sufuria 


recently 


juzijuzi 


say 


-sema (v.) 


reception 


mapokezi (pi.) 


sea 


bahari 


(hotel) 




search 


-tafuta (v.) 


red 


-ekundu (adj.) 


season 


majira (pi.) 


reduce 


-punguza (v.) 


(time of year) 




refuse 


-kataa (v.) 


second 


sekunde, nukta 


region 


mkoa (mi) 


(of time) 




relative(s) 


ndugu 


second 


-a pili (adj.) 


remain 


-baki (v.) 


secondly 


pili 


remember 


-kumbuka (v.) 


secretary 


karani (ma), 


remove 


-ondoa (v.) 




mhazili (wa) 


repair 


-tengeneza (v.) 


section(s) 


sehemu 


repairs 


matengenezo (pi.) 


see 


-ona (v.) 


reply 


-jibu (v.) 


self 


-enyewe 


research 


utafiti 


sell 


-uza (v.) 


responsibilities 


madaraka (pi.) 


seller 


mwuzaji (wa) 


rest 


-pumzika (v.) 


send 


-peleka/-tuma (v.) 


return 


-rudi ( v. ) 


September 


Septemba 


return 


-rudisha (v.) 


servant 


mtumishi (wa) 


(something) 




seven 


saba 


rhinoceros 


kifaru (vi) 


seventy 


sabini 


rice (plant) 


mpunga 


sew 


-shona (v.) 


(husked) 


mchele 


shade 


kivuli (vi) 


(cooked) 


wali 


shadow 


kivuli (vi) 


riddle 


kitendawili (vi) 


shave 


-nyoa (v.) 


right (direction) kulia 


she 


yeye, a- 


ring 


pete 


sheet (bed) 


shuka (ma) 


river 


into (mi) 


shilling(s) 


shilingi 


road(s) (main) 


njia, barabara 


shirt 


shati (ma) 


roof 


paa (ma) 


shoe 


kiatu (vi) 


room 


chumba (vy) 


shop 


duka (ma) 






short 


-fupa (adj.) 


s 




shoulder 


bega (ma) 


w 




show 


-onyesha (v.) 


sack 


gunia (ma) 


side 


upande 


safely 


salama 




(pi. pande) 




292 



silence 


kimya 


silver 


fedha 


since 


tangu, toka 


sing 


-imba ( v. ) 


singer 


mwimbaji (wa) 


singly 


-moja -moja 


sister 


dada 


sit 


-kaa (v.) 


situation 


hali 


six 


sita 


sixty 


sitini 


size 


ukubwa 


skilled worker 


fundi (ma) 


sleep 


-lala usingizi (v.) 


slightly 


kidogo 


slowly 


polepole 


small 


-do go (adj.) 


smoke 


moshi (mi) 


smooth 


laini {adj.) 


snake 


nyoka 


sneeze 


-piga chafya (v.) 


snow 


theluji 


socks 


soksi 


soft 


laini (adj.) 


soft drink 


soda 


soil 


udongo 


soldier 


askari, 




mwanajeshi (wa) 


some (part of) 


baadhi (ya) 


some (part) 


-ingine 


son 


mwana (pi. wana) 


song 


vviinbo 




(pi. nyimbo) 


sorry (be) 


-sikitika (v.) 


sorry! 


samahani!, pole! 


sort (type) 


aina, namna. 




jinsi 


sound 


sauti 


south 


kusini 


space 


nafasi 


Spain 


Hispania 


speak 


-sema (v.) 



specialist 


mtaalam(u) (wa) 


speed 


iiiwendo (mi) 


spice 


kiungo (vi) 


split 


-pasua (v.) 


spoon 


kijiko (vi) 


stage 


jukwaa (ma) 


stand 


-simama (v.) 


standard 


sanifu (adj.) 


start 


-anza (v.) 


state 


hali 


station 


stesheni 


stay 


-kaa (v.) 


steal 


-iba (v.) 


steam 


moshi (mi) 


still (on-going) 


bado 


stir 


-koroga (v.) 


stomach 


tumbo (ma) 


stone 


jiwe (pi. mawe) 


stop 


-simama (v.) 


stopper 

(bottle) 


kizibo (vi) 


storey 


ghorofa 


story 


hadithi 


straight (on) 


moja kvva moja 


stranger 


mgeni (wa) 


strength 


nguvu 


student 


mwanafunzi (wa) 


studies 


masomo (pi.) 


study 


-soma (v.) 


stupid 


-jinga (adj.) 


stupidity 


ujinga 


style 


mtindo (mi) 


succeed 


-fana/-faulu (v.) 


success 


fanaka, 

mafanikio (pi.) 


sudden 


-a ghafula 


suddenly 


kwa ghafula 


sugar 


sukari 


sugar cane 


muwa (mi) 


suitable (be) 


-faa (v.) 


summit 


kilele (vi) 


sun 


jua (ma) 




293 



sweep -fagia (v.) 

swell -vimba (v.) 

swim -ogelea (v.) 

sympathy! (my) pole! 

T 



tailor 


mshonaji (wa) 


take 


chukua (v.) 


take (away) 


onda (v.) 


talk 


-zungumza/-ongea 

(v.) 


tall 


-refu 


Tanzanian 

(person) 


Mtanzania (wa) 


taxi 


teksi 


tea 


chai 


teach 


-fundisha/-funza 

(v.) 


teacher 


mwalimu (wa) 


teaching 


mafundisho 


tear 


-pasua (v.) 


telephone (to) 


-piga simu (v.) 


telephone 


simu 


tell 


-ambia (v.) 


ten 


kumi 


terminus 


kituo (vi) 


thank 


-shukuru (v.) 


thanks 


asante 


that 


-le + prefix 


their(s) 


-ao + prefix 


them 


wao, -wa- 


then 


halafu, ndipo 


there 


kule, pale, 
huko 


these (people) 


hawa 


these (things) 


hizi, hivi, etc. 


they 


wao, -wa- 


thief 


mwizi (wezi) 


thing 


kitu (vi) 


think 


-fikiri/-waza (v.) 


thirst 


kiu 



thirty 


telathini 


this (person/ 
animal) 


huyu 


this (thing) 


hii, hiki, etc. 


those 


-le + prefix 


thousand 


elfu (ma) 


three 


-tatu 


throat 


koo (ma) 


throw 


-tupa (v.) 


Thursday 


Alhamisi 


ticket 


tiketi 


tie (to) 


-funga (v.) 


time 


saa, wakati 


timetable 


ratiba 


tired (be) 


-choka (v.) 


today 


leo 


toe 


kidole cha inguu 

(vi) 


together 


pamoja 


tomato 


nyanya 


tomorrow 


kesho 


too (much) 


mno 


tool 


kifaa (vi) 


tooth 


jino {pi. meno) 


top 


-a juu 


topic 


mada 


total 


jumla 


tourist 


mtalii (wa) 


town 


mji (mi) 


trade 


biashara 


trade (do) 


-fanya biashara 

(v.) 


trader 


mfanyabiashara 

(wa) 


train 


treni 


train (steam) 


garimoshi (ma) 


travel 


-safari (v.) 


traveller 


msafiri (wa) 


treat (illness) 


-tibu/-ganga (v.) 


tree 


inti (mi) 


tribe 


kabila (ma) 


trouble 


taabu, shida 




294 



trousers 


suruali 


truck 


lori 


true 


kweli 


truly 


kweli, kwa kweli 


Tuesday 


Jumaniie 


turn 


-pinda (v.) 


twenty 


ishirini 


twice 


mara mbili 


two 


mbili, -wili- 


type 


aina, jinsi, namna 


u 


Ugandan 


Mganda (wa) 


(person) 


umbrella 


mwavuli (mi) 


uncle 


mjomba (wa) 


(maternal) 


uncle 


baba mdogo 


(paternal) 


under 


chini ya 


understand 


-elewa (v.) 


undress 


-vua (v.) 


unfold 


-kunjua (v.) 


university 


chuo kikuu (vy) 


untangle 


-tatua (v.) 


untie 


-fungua (v.) 


until 


mpaka, hadi, hata 


up 


juu 


up (to) 


mpaka 


us 


sisi, -tu- 


USA 


Marekani 


useful (be) 


-faa (v.) 


usefulness 


manufaa 


useless 


bure 


usually 


kwa kawaida, hu- 


V 


vacation 


likizo, livu, 


various 


mapumziko 

mhalimbali 



vegetables 


mboga 


vehicle 


gari (ma) 


very 


sana 


video 


video 


village 


kljlj 1 (vi) 


visible (be) 


-onekana (v.) 


visit 


-tembelea (v.) 


voice 


sauti 


vomit 


-tapika (v.) 


vote 


kupiga kura (v.) 


w 


wake (up) 


-amka (v.) 


walk 


-tembea (v.), 


walk (stroll) 


-enda/-kwenda 

(v.) 

matembezi 


wall 


ukuta (pi. kuta) 


want 


-taka (v.) 


warn 


-onya (v.) 


wash (clothes) 


-fua 


wash (hands) 


-nawa (v.) 


whole 


-zima ( adj .) 


why? 


kwa nini? 


why! 


mbona! 


(emphatic) 


wide 


-pana (v.) 


wife 


mke (wa) 


win (to) 


-shinda (v.) 


window 


dirisha (ma) 


wine 


divai, mvinyo 


with 


na, kwa, painoja 


woman 


na 

mwanamke 


woodland 


(pi. wanawake) 

nisi In (mi) 


word 


neno (ma) 


work (to) 


-fanya kazi (v.) 


work 


kazi 


worker 


mfanyakazi (wa) 


worry 


wasiwasi 




295 



wound 


jeraha (ma) 


you 


wewe, u-, -ku- 


write (to) 


-andika (v.) 


you (pi.) 


ninyi, 111-, -ku- 


writer 


mwandishi 


young 


+ ni, -wa- 
-changa (adj.) 


Y 




youth 

your (sing.) 


kijana (vi) 
-ako 


yawn (to) 
year 


-piga miayo (v.) 
mwaka (mi) 


your (pi.) 


-enu 


yellow 

yes 


manjano 

ndiyo 


z 




yes! 


naam! ( used by 


Zanzibar 


Unguja, Zanzibar 




men) 


zebra 


punda milia 


yesterday 

yet 


jana 

bado 


zero 


sifuri 




Language structure 


index 






adjectives 88, 105 


N 55 






concord 55 




class, see noun classes 


possessive concord 


22 


copula ni 28 


adjective concord 


89 


emphatic copula 170 


referential concord 


167 


locative copula 138 


JI-MA 74 




negative copula si 41 


concord 74 




possessive copula 49 


possessive concord 


22 


relativised copula 178 


adjective concord 


89 


copula in other tenses 120 


referential concord 


167 




M-MI 104 




demonstratives 100 


concord 104 






possessive concord 


104 


extensions see verb extensions 


adjective concord 


104 




referential concord 


167 


locative nouns 35; see also noun 


KI-VI 109 




classes: PA-KU-MU, and 


concord 110 




copula: locative copula 


possessive concord 


110 




adjective concord 


110 


monosyllabic adjectives 90 


referential concord 


167 


monosyllabic verbs 42, 119 


U 128 




passive of 


concord 128 






possessive concord 


128 


noun classes 


adjective concord 


128 


M-WA 29 


referential concord 


167 


concord 29 


PA-KU-MU 134 




possessive concord 29 


concord 134 




adjective concord 89 


possessive concord 


134 


referential concord 167 


adjective concord 


134 




297 



referential concord 167 
KU 

concord 146 
possessive concord 146 
adjective concord 146 
referential concord 167 

object concord 75 

referential concord 167 
relative clauses 167, 174, 177, 
205 

tensed relative 167 
amba relative 174 
general relative 177 
relative of manner 205 
relative of time 205 

stative verbs 227 

tenses 

conditional nge and ngali 186 
habitual hu 152 
future ta 64 
imperative 82 see also 
subsecutive tense 
infinitive ku 146 
negative future ha-ta 64 
negative optative 85 



negative past ha-ku 118 
negative perfective ha-ja 47 
negative present ha-i 41 
optative e 83 see also 
subsecutive tense 
past li 118 
perfective me 47 
present a 200 
present na 17 
situational ki 182 
subsecutive ka 197 
unexpected perfect mesha 
148 

verb extensions 
applicative 154 
causative 159 
neutro-passive 219 
passive 123 
reciprocal 188 
sequences of extensions 224 
verbs 

of obligation and necessity 85 
of warning and prohibitions 
127 

stative U 227 see also 

monosyllabic verbs; see also 
noun classes: KU 
vowel harmony 124 




